o 



Ang mga Islamikong Etika & Kaasalan 



Para sa mga Baguhan 














o 




♦♦ ♦♦ 

MGA ETIKA AT KAASALAN KO 


Ang mga Islamikong Etika & Kaasalan 
Para sa mga Baguhan 


Ni 

Mashhoor Muhammad AlSuhaibi 








Adabi Wa Akhlaqi- Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 

Ni Mashhoor Muhammad AlSuhaibi 


A 


Email: Mashhoor_Suhaibi@hotmail.com 
Jeddah, KSA 








\ 


Mga Nilalaman 


Mga Simbolo. 

Paunang Salita . 

YUNIT 1 - Ang Etika Ko . 

1. Etika sa Pagbati. 

Ano ang Pagbati sa Islam?. 

Ano ang kahulugan ng pagbati? . 

May tatlong paraan ng pagbati . 

Ang gantimpala sa pagbanggit nito . 

Sino ang babati kanino? . 

Kailan natin babanggitin ang pagbati? . 

Mayroon bang gantimpala sa pakikipag-kamay kapag bumati ng salami 


2 . 


Paano kung ngiti sa bawat isa. 

Ang Basmalah (pagbabanggit ng Bismil-lah). 

Ano ang kahulugan ng Bismil-lah?. 

Bakit natin binabanggit ang Bismil-lah . 

Nadadama ba natin kung gaano tayo nangangailangan sa tulong ni Allah's 
Kailan natin binabanggit ang Bismil-lah1 . 


w 



3. Etika sa Pagkain at Pag-inom. 

Ipinagbabawal ang pagkain at pag-inom sa kagamitang yari sa pilak. 


Buod sa Etika ng Pag-inom 


Pinagpapala ni Allah ang pagkain ng mga kumakain sa grupo at sa iisang plato 


Buod sa Etika ng Pagkain 

4. Etika sa Daanan. 

Buod sa Etika sa Daanan. 


5. Etika sa Pagpapaalam.... 
Bakit magpaalam?. 

Paano tayo magpaalam? 


..5 

..6 

..9 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 


.12 

.12 

.12 

.12 

.13 

.13 

.13 

.14 

.14 

.15 

.15 

.16 

.16 

.16 





























Saan banda sa pinto tatayo habang naghihintay ng pahintulot na pumasok?.17 

Nararapat sanayin ang mga bata na magpaalam.17 

Banggitin ang pangalan mo kapag tinanong "Sino iyan?".17 

Buod ng etika ng pagpapaalam .17 

6. Etika ng pagtugon sa tawag ng kalikasan .18 

7. Etika sa Pagtulog.19 

Bago Matulog .19 

Paraan ng pagtulog ayon sa Sunnah .20 

Huwag matulog nang nakadapa.20 

Karagdagang mga paggunita na inirekomendang bigkasin bago matulog.20 

Ano ang gagawin kapag nanaginip ng masama?.21 

Malaking kawalan kung gumising tayo sa gabi na hindi nakapag-dhikr kay Allah?! 

Buod ng Etika sa Pagtulog.21 

8. Etika sa Pagdalaw sa Maysakit.22 

Ano ang Gantimpala sa Pagdalaw sa Maysakit?.22 

Ano ang babanggitin kapag dadalaw sa maysakit?.22 

llang mga dalangin na maaaring banggitin para sa maysakit.22 

Tulungan ang mamamatay na banggitin ang LA ILAAHA ILLALLAAH.23 

Ano ang gagawin kapag nakakaramdam ng sakit?.23 

Buod sa Etika ng Pagdalaw sa Maysakit.23 

9. Etika sa Pagpasok sa Masjid .24 

Mahinahong Pumasok sa Masjid.24 

Unahing ipasok ang kanang paa sa Masjid.24 

Ano ang babanggit sa pagpasok sa masjid?.24 

Pagbati sa Masjid?.24 

Buod sa Etika ng Pagpasok sa Masjid .24 





























10. Iba't-ibang Etika.25 

Etika sa Pagpasok at Paglabas ng Bahay.25 

Etika sa Pagbahin at Paghikab .25 

Etika sa Pagsuot ng Sapatos.25 

YUNIT1 Mga Pagsasanay.28 

UNIT 2 - Ang Mga Kaasalan Ko .39 

1. Pagkatotoo.27 

Ang pagkatotoo ay katangian ng mananampalataya.27 

Ang pagkatotoo sa pang-araw-araw nating buhay .28 

Ang pinakadakilang pagkatotoo ay maging totoo kay Allah .28 

Ang pagsisinungaling ay katangian ng nagpapanggap na sumampalataya.28 

2. Tiwala.29 

Isang kahanga-hangang kuwento-Ang kahoy ng mapagkakatiwalaang may utang .29 

Ang ipinagkatiwalang tungkulin ay hindi limitado sa pera.30 

Huwag magtaksil sa ipinagkatiwalang tungkulin sa iyo.30 

I V . W % • ' 

3. Pagpapatawad. .«/■ .31 

Ang Propeta M at kung gaano siya kamapagpatawad.31 

Ang Propeta M kahit sa mga matitindi niyang kaaway. 

Ang mga kasamahan at pagpapatawad.32 

Ang gantimpala ng pagpapatawad.32 

4. Awa.33 

(Hindi ka Namin isinugo kundi bilang awa sa mga nilalalang.).33 

Ang matanda't bata ay nagtatamasa ng awa sa tunay na lipunang Muslim.33 

Ang mga hindi muslim ay nagtamasa ng awa sa paninirahang kasama ng mga Muslim..33 
Kahit ang mga hayop ay magtatamasa ng awa sa isang lipunang Muslim.34 



























Ang lipunang Muslim ay iisang katawan 


34 


Bakit kailangan mong maging maawain?.34 

Sino ang higit na karapatdapat ng awa at habag.34 

5. Pagtulong sa kapwa .35 

Ang kasakiman at pagkamapagbigay .35 

Walang relihiyon sa mundo na kagaya sa Islam ang nagpapahalaga ng pagtulong sa iba 
kahit na sila ay hindi mga Muslim.36 

Mga aral sa awa at katapatan .36 

6. Ang mga Kaasalan ko sa mga Magulang.37 

Sino pinakakarapatdapat sa mabuti kong pakikitungo?.37 

Isang maigsing daan patungo sa Paraiso.37 

Nais mo ba ng mahabang buhay at masaganang kabuhayan?.„\...37 

Nais mo bang mapatawad ang mga kasalanan mo?.3,8 

Maging masunurin sa mga magulang kahit na sila ay hindi muslim. 

Ang mga sinaunang matutuwid at ang pagiging masunurin nila sa mga magulang.38 

7. Ang mga Kaasalan Ko sa Asawa..39 

Naiisip mo ba, ang pagtustos sa maybahay mo ay magbibigay ng pinakamalaking 
gantimpala.39 

Walang bahay na ligtas sa kaguluhan.39 

Kabilang sa mga karapatan ng maybahay.40 

Kabilang sa mga karapatan ng asawang lalaki.40 

8. Ang mga Kaasalan ko sa mga anak.41 

Ipakita mo ang awa sa mga anak mo, pararangalan ka ni Allah iSfe ng awa niya .41 

Kabilang sa mga karapatan ng mga anak.41 

9. Ang mga Kaasalan ko sa mga Kapit-bahay (Muslim o hindi Muslim) .42 


Ang kautusan ng Propeta hinggil sa mga kapit-bahay 


42 




























Ang kasamaan sa kapit-bahay ay magiging sanhi ng pagbaba ng Iman .42 

Ang pangangalaga sa kapit-bahay mo ay isang kaparaanan ng Propeta.42 

Kabilang sa mga karapatan ng mga kapit-bahay.42 

10. Ang mga Kaasalan ko sa mga Hindi Muslim.43 

Iniingatan ng Islam ang karapatan ng mga hindi Muslim na isabuhay ang relihiyon nila.43 

Mga patotoo mula sa mga hindi Muslim.43 

Ano ang parusa sa pamiminsala sa hindi Muslim.44 

Kasaysayan bilang patotoo.44 

11. Ang mga Kaasalan ko sa mga hayop .45 

Makikita ang awa maging sa pagkatay ng mga hayop.45 

Huwag mong takutin ang mga hayop.45 

YUNIT 2 Mga Pagsasanay.46 













Simbolo 

Kahulugan - Transliteration 

& 

Makapangyarin at Kapita-pitagan 

Azza wa Jal 

& 

Sumakanya nawa ang basbas ni Allah at kapayapaan 
Salal-lahu alihi wa sal-lam 

m 

Sumakanya nawa ang kapayapaan 

Alaihis-Salam 

4b 

Kalugdan nawa siya ni Allah 

Radiyal-lahu Anhu 


Kalugdan nawa sila ni Allah 

Radiyal-lahu Anhum 









Paunang Salita 



Ang papuri ay para kay Allah iitj, pinapupurihan natin Siya at hinihingan ng kapatawaran; ang 
kapayapaan at pagpapala ni Allah ay ukol sa Propeta Niyang si Muhammad 

Inulat ni Abu Hurairah 4^>: 

Sinabi ng Propeta «|f: "Ako ay isinugo upang maging lubos ang mga mabubuting kaasalan.". (AI- 
BukharT sa aklat na Aladab Almufrad, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 

Labis na pinahahalagahan ng Islam ang mga mabubuting kaasalan; at ang kawalan nito, ang 
kahahantungan ay matinding kaparusahan. Matutunghayan natin sa Qur'an at mapapanaligang 
Sunnah (daan ng Propeta) ang dakilang kalagayan ng mga mararangal na kaasalang ito sa pag- 
uugali at katauhan ng Propeta Muhammad M- Pinuri siya ni Allah Jfe sa Marangal na Qur'an; 
Sinabi ni Allah "Tunay na ikaw ay talagang nasa isang dakilang kaasalan". At sinabi ng 

maybahay niya na si Aisha 4$>■ "Ang mga kaasalan niya ay ang Qur'an". (Al-Bukhari sa Aladab 
Almufrad, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 

Mataas ang kahalagahan ng mga mabubuting kaasalan sa Islam. Dahil dito, ang mga kaasalan 
ang sumusunod sa pinakamataas na antas pagkatapos ng pananampalataya at mga tungkuling 
pagsamba. Labis na itinataguyod ng Islam ang mga mabubuting kaasalan. 

Inulat ni Aishah >Mb\ 

Narinig ko ang Sugo ni Allah M na nagsasabi: "Makakamit ng isang mananampalataya sa 
pamamagitan ng mga mabubuti niyang kaasalan ang mataas na antas ng isang nag-aayuno sa 
araw at nagdadasal sa gabi." (Abu Dawood, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 

Ang mga mabubuting kaasalan ay nararapat na mapanatili para sa mga magulang, asawa, mga 
anak, mag-anak, kapit-bahay, bawa't isa at maging sa mga hayop at mga bagay na walang 
buhay. 

Binanggit ng Propeta iff ang kuwento tungkol sa isang tao na tumulong sa isang aso at dahil sa 
awa niya sa hayop, ginantimpalaan siya ng malaki ni Allah Jfe. 

Inulat ni Abu Hurairah 4^>: 


Sinabi ng Sugo ni Allah ?§§: "Habang naglalakad ang isang lalaki, nakaramdam siya ng matinding 
uhaw. Nakakita siya ng isang balon, lumusong siya't uminom. Nang papaalis na siya, nakita niya 
ang isang aso na hinihingal dahil sa uhaw, labas ang dila at kumakain ng basang lupa dahil sa 
matinding uhaw. Inisip ng lalaki: 'Matindi ang uhaw ng asong ito na kagaya ko.' Kaya, lumusong 
siya sa balon, nilagyan ng tubig ang medyas niyang yari sa balat, umakyat na kagat ito ng mga 
ngipin niya at pinainom ang aso. Pinasalamatan siya ni Allah at pinatawad." Nagtanong ang mga 

kasamahan: "May gantimpala kami sa mga hayop?" Sinabi niya «§f: "Sa bawat may buhay ay may 
gantimpala". (Al-Bukhari at Muslim) 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para 




Ganundin naman, nagbabala ang Islam laban sa anumang kasamaan sa mga hayop. 

Inulat ni Ibn Umar Sinabi ng Propeta ?§§: "May isang babae na pumasok sa Impiyerno dahil 
sa isang pusa na itinali niya nang hindi binibigyan ng pagkain at hindi pinalaya upang makakain 
ng mga insekto ng lupa." (Al-Bukhari at Muslim) 

Bagama't ganito kalinaw ang mga batayan sa Qur'an at mapapanaligang sunnah, nasa katwiran 
pa ba ang tahasang pamamaratang sa Islam na nagtataguyod ng terorismo?! 

Malakas ang babala ng Propeta «|f laban sa pamiminsala sa mga hayop at kinapootan niya ang 
gawaing ito; dahil dito, walang matinong Muslim ang magtangkang pangatwiranan ang 
pamiminsala sa tao. Kinasusuklaman sa Islam ang kahit manakot ng mga hayop, lalo pa ang mga 
tao. 

Wala kang makitang relihiyon sa mundo na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga mabubuting 
kaasalan at nagtataguyod dito na kagaya sa Islam. Kahanga-hangang isinaayos ng Islam ang mga 
dakilang kaugnayan at itinatatag ang mga panlipunang ugnayan sa bawa't isa, pamilya at 
komunidad. 

.. > 

Dahil dito, hinirang ni Allah £$& para sa atin si Propeta Muhammad £§f bilang perpektong 
huwaran. Sa aklat na ito ay matutunan mo ang ilang mararangal niyang etika at piling kaasalan. 

Nararapat sa bawat Muslim na magsumikap na isabuhay ang mga katuruan niya at manindigan 
sa daan niya kung siya ay tunay na nagnanais na makasama ang Propeta «|f sa pinakamataas na 
antas ng Paraiso (Alfurdoce Al-A'ala). 

Sinabi ni Jabir ibn Abdullah 4^>: Sinabi ng Sugo ni Allah »|8, "Ang pinakamalapit sa akin sa Araw ng 
Pagbangon ay ang pinakamabuti ang mga kaasalan." (At-Tirmidhi, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 


















Sinabi ni Allah: (Kapag binati kayo ng isang pagbati ay bumati kayo ng higit na maganda kaysa 
roon O gantihan ninyo iyon.) (Ang Marangal na Qur'an 4: 86) 


Inulat ni Abu Hurairah 

Sinabi ng Sugo ni Allah £ft: "Sumpa man sa Kanya na may hawak ng buhay ko! Hindi kayo 
makapapasok sa Paraiso hanggang hindi kayo sumampalataya at hindi kayo magiging 
mananampalataya hanggang hindi kayo nagmamahalan. Ituturo ko ba sa inyo ang isang bagay 
na kapag ginawa ninyo'y magmamahalan kayo? Ipalaganap ninyo ang pagbati." (Muslim). 


Ano ang Pagbati sa Islam? j 

Kapag nakatagpo mo ang sinuman o grupo ng tao, nakikilala mo man j 

sna o ninai, sasamnin mo sa Kanua: 

As-Salamu Alaikum Wa Rahmatul-lahi Wa Barakatuh 

> s s s s * s Z s s } s } as 

joUfi 

There are three ways to give 
a greeting 

1. As-Salamu Alaikum 


2. As-Salamu Alaikum wa 

Ang sagot sa pagbating ito: 

Wa Alaikumus-salamu Wa Rahmatul-lahi Wa Barakatuh 

*• . 

Rahmatul-lah 

3. As-Salamu Alaikum wa 

Rahmatul-lahi wa 

Barakatuh 

Ang mas mahabang pagbati 
ang mas malaki ang 

gantimpala 




Ano ang kahulugan ng pagbati? 


As-Salamu alaikum - Sumainyo ang kapayapaan (Nawa'y ligtas ka sa kasamaan) 
Wa Rahmatul-lahi - at ang awa ni Allah (ay sumainyo) 

Wa barakatuh - at ang biyaya ni Allah (ay sumainyo) 


Lahat: Sumainyo nawa ang kapayapaan, awa ni Allah, at biyaya Niya. 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 




























Inulat ni Abu Dharr4p>: 

Sinabi sa akin ng Sugo ni Allah g§: "Huwag ninyong maliitin ang anumang mabuting gawa kahit 
ang pagharap mo sa kapatid mo nang may maaliwalas na mukha." (Muslim) 


Paano kung ngiti sa bawat isa? 


Inulat ni Imran ibn Husain 

May isang lalaking dumating sa Propeta »§f at nagsabi: "As-Salamu Alaikum 

(naway ligtas kayo sa kasamaan). Sumagot ang Sugo ni Allah -gf sa pagbati 
at naupo ang lalaki. Sinabi ng Propeta, "Sampu (na nangangahulugan na 
ang lalaki ay nagkamit ng sampung mabubuting gawa). May isa pag 
dumating at nagsabi: "As-Salamu Alaikum wa Rahmatul-lah (naway ligtas 
kayo sa kasamaan at sumainyo nawa ang awa ni Allah)." Sinagot ng Sugo 

ni Allah HI ang pagbati at naupo ang lalaki. Sinabi ng Sugo ni Allah Hf, 
"Dalawampu." Dumating naman ang pangatlo at nagsabi: "As-Salamu 
Alaikum wa Rahmatul-lahi wa Barakatuhu (Sumainyo nawa ang 

kapayapaan, ang awa ni Allah at biyaya Niya)." Sinagot ng Sugo ni Allah HI 

ang pagbati at naupo ang lalaki. Sinabi ng Sugo ni Allah Hf, "Tatlumpu." 

(Ipinahayag na tama ayon kina Abu Dawood at At-Tirmidhi). 


Mayroon bang gantimpala sa pakikipagkamay kapag bumabati ng salami 

Inulat ni Al-Bara' na sinabi ng Sugo ni Allah «§f: "Ang dalawang Muslim na 
nagkatagpo at nagkamayan, papatawarin ang mga kasalanan nila bago sila 
magkahiwalay. "(Ipinahayag na tama ayon kay Abu Dawood) 

(i.e. papatawarin ni Allah ang mga maliliit na kasalanan subalit ang mga 
malalaki ay kailangang pagsisihan) 


Inulat ni Abu Huraira: 

Sinabi ng Propeta H§< “Ang 
bata ang babati sa matanda, 
ang dumadaan ang babati sa 
nakaupo, ang kaunti ang 
babati sa mas marami" (ai- 

Bukhari) 


1. Ang bata ay babati sa 
matanda 

2. Ang nakasakay ay babati 
sa naglalakad 

3. Ang nakatayo ay babati 
sa nakaupo 

4. Ang kaunti ay babati sa 
marami 


Ang Propeta Hf bumabati 
maging sa mga bata. 

Maaari mong ikaway ang 
kanang kamay habang 
binabanggit ang sa\am. 


1. Kapag nakatagpo ang mga tao 

2. Papasok sa bahay niya, masjid, opisina, silid-aralan 
o anumang lugar 

3. 0 magpaalam sa mag-anak, kaibigan o sinuman 


Kalian natin babanggitin ang pagbati? 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 


















(2) Ang Basmalah (Pagbanggit ng Bismil-lah) 


Ang Bismil-lah ay nangangahulugan ng "Sa ngalan ni Allah". 

Ang Bismil-lah ay binabanggit bago magsimula ng anumang gawain 


Bakit natin binabanggit ang Bismil-lah ? 


Upang humiling kay Allah iSS ng tulong sa anumang gagawin natin. 
Upang humiling kay Allah M ng biyaya sa anumang gagawin natin. 


Inulat ni Umar ibn Abi Salamah 

Sinabi ng Sugo ni Allah sa akin, "Banggitin mo ang pangalan ni Allah 
(i.e. banggitin ang Bismil-lah bago kumain), kumain na gamit ang kanang 
kamay, at kumain ng pagkaing malapit sa iyo." (Al-Bukhari at Muslim). 


Kalian natin binabanggit ang Bismil-lah? 


Nadadama ba natin kung 
gaano tayo nangangailangan 
sa tulong ni Allah 


• Kung wala tayong hinlalaki, 
paano tayo magbutones ng 
damit at susulat?! 

• Kung wala tayong mga siko, 
paano tayo kakain, iinom o 
maghihilamos?! 



Babanggitin natin ang Bismil-lah bago simulan ang mga 
sumusunod na gawain: 

1. Pagkain o pag-inom 

2. Pagpasok sa masjid, bahay o banyo 

3. Magsagawa ng wudu 

4. Paliligo 

5. Pagkatay ng hayop 

6. Pagsakay sa sasakyan 

7. Pagsusuot o paghuhubad ng damit 


May mga pagkakataon na maaari mong bigkasin nang buo ang Bismil-lair- 


Ar-Rahmanir Rahim 


X 


Rahmanir Rahim kagaya sa: bago magsulat, magbasa o magsalita. 


nangangahulugang ang 
napakamaawain, ang maawain 





Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 
























Inulat ni Umar ibn Abi Salamah 4p>: ^ 

Ako ay batang nasa pangangalaga ng Sugo ni Allah "§§, noong ang kamay ko ay kung saan-saan 

lamang dadampot sa pagkain, sinabi niya "§§ sa akin: "bata, banggitin mo ang Bismil-lah, 
kumaing gamit ang kanan, at kumain ng malapit sa iyo." (Al-Bukhari at Muslim) 


(3) Etika sa Pagkain at Paginom 




Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 

























Inulat ni Abu Hurairah 4g£> 


Kailan man ay hindi 
namintas ang Sugo ni Allah 

H ng pagkain, kung gusto 
niya kumain, kakain siya at 
kung ayaw, hindi siya 
kakain." 

(Al-Bukhari at Muslim). 


Inulat ni Ibn Abbas 4S: 


Sinabi ng Propeta -ff, Ang biyaya ay bumababa sa gitna ng pagkain, kaya 
kumain kayo sa mga gilid at huwag kumain sa gitna." 

(At-Tirmidhi at Abu Dawood, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani). 


Pinagpapala ni Allah iSS ang pagkain ng mga kumakain sa iisang plato 

Inulat ni Jabir ibn 'Abdullah 

Sinabi ng Sugo ni Allah 5 §|, "Ang pagkain ng isa ay sapat sa dalawa, ang pagkain ng dalawa ay 
sapat sa apat at ang pagkain ng apat ay sapat sa walong tao." (Muslim). 


Sinabi ni Allah: (Nagpababa Kami mula sa langit ngtubig na biniyayaan, at nagpatubo Kami ng 
mga hardin at mga butil na inaani (9). at mga puno ng datiles na may mga buwig na patung- 
patong, (10) bilang kaloob para sa mga lingkod. (11) (Ang Marangal na Qur'an 50: 9-11) 

Sinabi ni Allah: (Kumain kayo at uminom kayo ngunit huwag kayong magpalabis tunay na Siya 
ay hindi umiibig sa mga tagapagpalabis.) (Ang Marangal na Qur'an 7: 31) 


0 Buod sa Etika ng Pagkain: 


Hugasan ang mga kamay bago kumain 

Banggitin ang Bismil-lah bago kumain 

Kumain na gamit ang kanang kamay 

Kumain sa harapan mo 

Huwag hipan ang pagkain 

Huwag kumain sa mga kagamitang pilak o ginto 

Huwag dumighay sa harapan ng tao 

Huwag mag-aksaya ng pagkain 

Purihin si Allah pagkatapos (banggitin ang Alhamdulil-lah) 




Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 



















(4) Etika sa Daanan 


Inulat ni Abu Sa'eed Al-Khudri 4il>: 

Sinabi ng Propeta •!§, Iwasan ninyo ang pag-upo sa mga daan. Nagtanong sila, "0 Sugo ni 
Allah! Hindi namin maiiwasan ito dahil ito ang lugar namin sa pag-uusap." Sinabi ng Propeta 

5§f, 'kung hindi ninyo maiiwasan, ibigay ninyo ang karapatan ng daan.' Sinab 
nila, "Ano po ang karapatan ng daan, O Sugo ni Allah?" Sinabi niya, "Ibaba 
mo ang paningin mo, iwasang makasakit, sumagot sa bati at pag-uutos ng 
nakakabuti at pagbabawal ng nakasasama." 

(Al-Bukhari at Muslim) 


Inulat ni Abu Hurairah 4#e>: 


Buod ng Etika sa Daan: 


>Ibaba ang paningin sa kasalungat na kasarian 
»Iwasan ang makapinsala sa iba (lalong-lalo na sa mga kababaihan) 

»Sagutin ang bati 

> Pag-uutos ng nakabubuti at pagbabawal ng nakasasama 
'Tanggaling ang anumang nakakapinsala at panatilihin itong malinis 

> Pagtulong at paggabay sa mga nangangailangan (bulag, bata, matanda 
...at iba pa.) 

» Makiharap sa mga tao nang may kaaya-ayang mukha. 

» Huwag dumumi o umihi sa mga daanan o lilim 
'Sumunod sa batas-trapiko kapag nagmamaneho 


Sinabi ng Propeta 
(Ahmad at Ibn Majah - 


if:"Walang pamiminsala o gantihan sa pamiminsala." 

ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 


Sinabi ng Sugo ni Allah «ff: 

Habang ang isang lalaki ay 
naglalakad nakita n'ya ang 
isang sanga na puno ng 
tinik, tinanggal niya ito; 
ikinalugod ito ni Allah at 
pinatawad ang mga 
kasalanan niya." (Al-Bukhari at 
Muslim) 

Inulat ni Abu Dhar4t&: 

Sinabi ng Sugo ni Allah 

"Ang ngiti sa kapatid mo ay 
kawanggawa; ang pag-uutos 
ng nakakabuti at 

pagbabawal ng nakakasama 
ay kawanggawa; ang 

paggabay sa isang naliligaw 
ay kawanggawa; ang 

pagtuturo sa daan ng bulag 
ay kawanggawa; 

pagtatanggal ng bato, tinik 
at buto sa daan ay 
kawanggawa; ang 

pagsasalin ng tubig mula sa 
timba para sa timba ng 
kapatid ay kawanggawa." 

idhi, ipinahayag na tama 
/Al-Albani) 




Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 



















Sinabi ni Allah: (O mga sumampalataya, huwag kayong pumasok sa mga bahay na Hindi mga 
bahay ninyo malibang nagpaalam kayo at bumati kayo sa mga nakatira sa mga ito. lyon ay 
higit na mabuti para sa inyo nang sa gayon kayo ay makaaalaala.(27) Kaya kung Hindi kayo 
nakasumpong sa loob niyon ng isa man ay huwag kayong pumasok doon hanggang sa 
magpahintulot sa inyo. Kung sinabi sa inyo: "Umuwi kayo" ay umuwi kayo. Ito ay higit na 
dalisay para sa inyo. Si Allah sa anumang ginagawa ninyo ay Maalam.(28) Hindi isang 
pagkakasala sa inyo kung kayo ay pumasok sa mga bahay na hindi tinitirhan upang 
makapagbigay ng ginhawa para sa inyo. Si Allah ay nakababatid sa anumang inyong 
inihahayag at sa anumang inyong ikinukubli (29)) (The Noble Qur'an 24:27-29) 


Bakit magpaalam? 

Ang pagpapaalam ay ubligado bago pumasok sa bahay, kahit ang nasa loob ay nanay mo o 
kapatid na babae o anak; maliban kung ito ay bahay o silid ng maybahay mo, maaari kang 
pumsok nang walang paalam. Ito'y upang pangalagaan ang pag-iisa ng mga nakatira upang hindi 
makita ang anumang hindi nararapat makita. 

Inulat ni Sahl ibn Sa'd 4|s>: 

May isang lalaking nanilip sa butas ng bahay ng Propeta habang ang Propeta ay may suklay na 

yari sa bakal na ipinansusuklay n'ya. Sinabi ng Propeta "§§ : "Kung alam kong naninilip ka, 
Tutusukin ko ang mata mo nito (ng suklay)."Tunay na ang utos ng pagpapaalam upang 
pumasok ay dahil sa makikitang hindi nararapat na kalagayan ng iba." (Al-Bukhari) 

Paano tayo magpaalam? 

Inulat ni Abu Musa Alashari 

Sinabi ng Sugo ni Allah: "Ang sinumang nagpaalam na pumasok nang tatlong beses, at 
hindi pinahintulutan, dapat s'yang umalis." (Al-Bukhari) 

(May isang lalaking nagpaalam sa Propeta gt nang siya ay nasa bahay, sinabi niya: maaaring 

bang pumasok? Sinabi ng Propeta Sfl sa katulong niya: puntahan mo't turuan siya ng tamang 
pagpapaalam. Sinabi ng katulong: "As-salamu alaikum, maaari ba akong pumasok?" Nakinig 
ang lalaki sa kanya at nagsabi " As-salamu alaikum, maaari ba akong pumasok?" Ipinahintulot 

ng Propeta sa kanya na pumasok.) (Abu Dawood, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 


(5) Etika sa Pagpapaalam 











Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 

















Banggitin ang pangalan kapag 
tinanong "Sino 'yan?" 


Inulat ni Jabir "Pumunta 
ako sa Propeta upang 
isangguni ang utang ng tatay 
ko. Nang kumatok ako, 
nagtanong siya, "Sino 'yan?" 
Sumagot ako: "Ako". Sinabi 
niya: "Ako, Ako?"lnulit niya ito 
na parang Hindi niya 
nagustuhan. (Al-Bukhari at Muslim) 


Saan tatayo habang naghihintay ng pahintulot upang pumasok? 

Inulat ni Abdullah ibn Busr4S§k 

"Kapag dumating ang Propeta ?§§ sa pinto ng ibang tao, hindi siya 
humaharap sa pinto, bagkus ay tumatayo siya sa bandang kanan o kaliwa 
ng pinto at magsasabi: As-salamu alaikum" 

(Abu Dawood, ipinahag na tama ayon kay Al-Albani) 

Nararapat sanayin ang mga bata na magpaalam 


Sinabi ni Allah: (O mga sumampalataya! Magpaalam sa inyo ang mga 
alipin ninyo at mga batang hindi pa umabot sa hustong gulang.) 

(Ang Marangal na Qur'an 24: 58) 


Huwag kalimutang banggitin ang Salam sa huli kapag magpaalam 


Inulat ni Abu Hurirah Sinabi ng Propeta : "Ang sinumang dumating sa pagpupulong ay 
bumati (salam) maupo siya kung nais niya at kung siya ay tatayo ay bumati ng salam, dahil hindi 
mas nararapat ang unang salam kaysa sa huli". (Abu Dawood, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 


Buod ng Etika sa Pagpapaalam: 


Kumatok nang banayad na tatlong beses 

Huwag tumayo sa harap ng pinto, bagkus tumayo sa gilid 

Banggitin ang pangalan mo kapag tinanong "sino 'yan?" 

Banggitin ang "As-salamu alaikum" saka magpaalam 

Ibaba ang paningin at huwag tumingin sa loob ng bahay 

Kapag sinabihan ka na bumalik dahil hindi binigyan ng pahintulot 

na pumasok, kailangan mong bumalik nang walang galit 

Umupo kung saan ka pinauupo kapag pinapasok na 

Huwag maupo sa pagitan ng dalawang tao malibang hingin muna 

ang pahintulot nila. 

Banggitin ang kabayaran 1 sa pulong sa huli bago umalis 

Magpaalam bago umalis 

Banggitin ang "As-salau alaikum" kapag aalis 

1 Ang kabayaran na dhikr ay bumubura lamang sa mga maliliit na 
Kasalanan samantalang ang mga malalaking kasalanan ay dapat 
tauspusong pagsisihan. 


Paano bayaran ang 
kasalanan habang nasa 
isang pulong? 

Inulat ni Abu Barzah 

Binabanggit ng Propeta J|§ 
kapag tumayo mula sa isang 
pulong ang "Subhanka 
Allahummah wa bi hamdik 
Ash-hadu anla ilaha ilia anta 
astaghfirukah wa atubu 
elaik" (Kaluwalhatian sa lyo 
o Allah, ako ay sumasaksi na 
walang diyos maliban sa 
lyo, hiniling ko ang 
kapatawaran Mo at ako ay 
nanunumbalik sa lyo)" (Abu 
Dawood, ipinahayag na tama ayon 
kay Al-Albani). 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 



















(6) Etika ng Pagtugon sa Tawag ng Kalikasan 


1. Banggitin ang Bismil-lah at "Allahumma Ini awodho bika minal khubthi 
wal-khaba'eth" bago pumasok sa palikuran 

2. luna ang kaliwang paa ^ 

3. Huwag hawakan o hugasan ang ari na gamit ang kanang kamay ", 

4. Mainam na maupo upang maiwasan ang talsik ng ihi 

5. Punasan ng tatlong beses gamit ang papel, bato o tubig (mainam 0 Allah ako ay 

ang tubig pero mas mainam na gumamit ng tubig at papel) sa lyo laban I 

6. Huwag gumamit ng buto o dumi ng hayop sa paglilinis d'V 

7. Huwag magsalita, maggunita kay Allah o kahit sumagot sa pagbati ng (salam) habang 
dumidumi o umiihi. 

8. luna ang kanang paa sa paglabas ng palikuran 

9. Banggitin ang “Ghoofranak" (patawarin mo po ako) 


Inulat ni Salman 4|k na 
sinabi sa kanya: 

"Itinuro sa inyo ng Propeta 

it ninyo ang lahat ng bagay 
kahit ang paraan ng 
pagdumi. Sumagot siya: Oo, 
ipinagbawal niya na 
humarap sa Qiblah habang 
dumudumi at umiihi, o 
maglinis na gamit ang 
kanang kamay o kulang sa 
tatlong bato, o gamitin ang 
dumi ng hayop o buto." 

(Muslim). 


Kapag nasa labas, dag-dag na isaalang-alang ang mga sumusunod na etika 


Huwag humarap o tumalikod sa Qiblah (sa bandang Ka'bah) 
Huwag makita ng mga tao 

Huwag dumumi o umihi sa daan o lilim na inuupuan ng mga tao 
o sa lawa ng tubig. 


Inulat ni Abu Qatada 4p> mula sa ama niya: 

Sinabi ng Sugo ni Allah |g: "Huwag ipanghawak sa ari ang kanang 
kamay habang umiihi, o magpunas gamit ang kanang kamay sa 
palikuran at huwag huminga sa sisidlan (na iniinuman niya)." 

(Muslim). 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 


















Sinabi ni Jabir 

Sinabi ng Sugo ni Allah ;$§: "Takpan ang mga gamit sa kusina, talian ang bibig ng sisidlang balat 
ng tubig, ipinid ang pinto at patayin ang mga ilaw, sapagkat si Satanas ay walang kakayahan na 
kalagin ang tali ng sisidlang balat o magbukas ng pinto o mga gamit. Kung matatakpan ng 
sinuman ang mga lutuan ng kahit patpat at babanggitin ang pangalan ni Allah, gawin niya ito. 
Kung minsan ay masusunog ng isang daga ang bahay at mga naninirahan ditto."(Muslim) 


• Inulat ni Hudhaifah 

Kapag matutulog ang Propeta s|f, binibigkas niya ang: "Bismika Allahumma amutu wa ahya (Sa 
ngalang Mo 0 Allah, ako ay mamamatay at mabubuhay)." At kapag magising siy^^^^^^^ 
ay sasabihin niya: "Al-hamdu lil-lahil-ladhi ahyana ba'da ma amatana; 
wa ilaihin-nushoor" (Ang papuri ay ukol kay Allah na bumuhay sa atin 1 ■ , , ; ] 
at pumatay (tulog) at sa Kanya ang pagbabangong muli). (Al-Bukhari) 


• Inulat ni A l-Bara' ibn 'Azib 4^>: H _ __ g| 

Kapag matutulog ang Sugo ni Allah$H, siya ay tumatagilid sa kanan at V 
binibigkas ang: 

"Allahumma aslamtu nafsiilaika, wa wajjahtu wajhiilaik, wafawwadtu amnnaiK^ 
wa 'alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka ilia ilaik ^ 
Amantu bikitabikal-ladhi anzalt, wa nabiyyikal-ladhi arsalt." 

[0 Allah! Isinuko ko ang sarili ko sa lyo, at ipinagkatiwala ko ang sarili ko sa lyo, at ibinaling ko 
ang mukha ko sa lyo, at nagpakanlong sa lyo bilang pagnanais at pagkatakot sa lyo (pag-asam sa 
gantimpala Mo at pangamba sa kaparusahan Mo). Walang kanlungan at kaligtasan sa lyo 
malibang magmumula sa lyo. Sumampalataya ako sa aklat Mo na ibinaba Mo at sa Propeta na 
isinugo Mo (i.e. Muhammad M)] (Al-Bukhari). 


Sa ibang ulat: "Kapag matutulog ka, mag-wudu' gaya sa Salat at (bago matulog) bigkasin ito at 
gawin ang panalanging ito bilang huling salita mo (bago matulog)." 

(Al-Bukhari at Muslim). 


Sinabi ni Allah: (Bahagi ng awa Niya, ginawa Niya para inyo ang gabi at ang maghapon upang 
mamahinga kayo roon, upang maghanap kayo ng kagandahang-loob Niya, at nang harinawa 
kayo ay magpapasalamat.) (The Noble Qur'an 28: 73) 


Bago Matulog 


Paraan ng Pagtulog ayon sa Sunnah 


(7) Etika sa Pagtulog 


iS yl sLiyj cUJlLI jLJUl 

cM-h rnm\ rjj mm, 
Ub s ®mi tkjj tij ®m\ <s_ 
^=u cL-ii ®m % m % 

cJuiyl iDujijJ 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 















Hu wag matulog nang nakadapa 


Inulat ni Ya'ish ibn Takhfah Al-Ghifari Sinabi ng tatay ko: Nakadapa ako sa masjid nang may 
umalog sa akin gamit ang paa niya at nagsabi: "Ang paghiga sa ganitong paraan ay 
kinasusuklaman ni Allah." Tumingin ako at nakita ko ang Sugo ni Allah M )• (Abu Dawood, ipinahayag 
na tama ayon kay Al-Albani). 


Karagdagang mga paggunita na inirekomendang bigkasin bago matulog 


• Inulat ni Abu Huriarah Sinabi ng Sugo ni Allah "Ang sinumang matutulog, 
paspasan niya ang kama niya ng laylayan ng damit at banggitin ang bismil-lah sapagkat 
hindi niya alam kung ano ang naiwan niya dito at kapag mahihiga siya, tumagilid siya sa 
kanan at bigkasin ang: 

"Bismika Rabbi wada'tu janbi, wa bika arfa'uh, in amsakta nafsi farhamha, wa in 
arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas-salihm" 

I 4 XJ. uij \ (jU 4 jl 3 • CAtbj (J,j d-L 

[Sa ngalan mo Panginoon ko, inilalapat ko ang tagiliran ko at sa pamamagitan mo ay 
ibabangon ko ito. Kung kukunin mo ang kaluluwa ko, kaawaan mo ito at kung hahayaan 
mo ito (na mabuhay), pangalagaan mo ito sa pamamagitan ng pangangalaga mo sa mga 
matutuwid mong lingkod.]." (Muslim) 

• Ipagdikit ang mga kamay (kagaya sa panalangin), bigkasin ang huling tatlong kabanata 
ng Qur'an, hipan ang mga kamay at ipunas sa katawan, simulan sa ulo, mukha at lahat 
ng katawan; ulitin ito ng 3 beses. (Al-Bukhari and Muslim) 

• Bigkasin ang talata ng Kursi (Ch.2 v.255), na pinakadakilang talata ng Qur'an, (Ang 
sinumang magbigkas nito kapag matutulog ay nasa pangangalaga ni Allah at walang 
satanas na makakalapit sa kanya hanggang sa siya'y gumising.) (Al-Bukhari) 

• Bigkasin ang huling dalawang talata ng kabanatang Bakarah (Ch.2 V.285-286). (Ang 
sinumang magbigkas nito ay magtatanggol sa kanya sa kasamaan.) (Al-Bukhari at Muslim) 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 
















Malaking kawalan kung gumising tayo sa gabi nang hindi nag -dhikr kay Allah?) 


Inulat ni Ubada ibn As-Samit 4|s>:Sinabi ng Propeta ?§§: 
"Ang sinumang bumangon sa gabi at sasabihin: 

'La ilaha illal-lahu Wahdahu la Sharika lah, Lahul-mulku, 
waLahul-hamd wahuwa 'ala kullishai'in Qadeer. 

Al hamdu lil-ldhi wa subhanal-lahi wa la-ilaha ilal-lah 
wal-lahu akbar wa la hawla Wala Quwata ilia bil-lah.' 


Ano ang gagawin kapag 
nanaginip ng masama? 

Inulat ni Jabir4i&: 

Sinabi ng Sugo ni Allah H, 
"Kapag nanaginip ng 
masama ang sinuman sa 
inyo, umihip ng tatlong ulit 
sa kaliwa, magpakupkop 
kay Allah laban sa Satanas 
ng tatlong ulit (i.e. 
banggitin ang: A'udhu 
billahi minash-Shaytanir- 
Rajeem) at baguhin ang 
paghiga." (Muslim) 


.iiU % -4 % Slj &\j ®&\ % % ®&\ 5^3 

(Walang diyos maliban kay Allah, nag-iisa Siya at walang katambal. Para sa Kanya ang paghahari 
at papuri. Siya sa lahat ng bagay ay may kakayahan. Ang papuri ay para kay Allah. Ang 
Kaluwalhatian ay para kay Allah. Walang diyos maliban kay Allah, at si Allah ang pinakadakila, 
walang lakas at kapangyarihan malibang sa pamamagitan ni Allah). 

Pagkatapos ay banggitin: Allahumma, Ighfirli 

(0 Allah! Patawarin mo po ako). 0 manalangin kay (Allah), siya'y tutugunin at kung nag-wudu (at 
nagdasal) angdasal niya ay tatanggapin" (Al-Bukhari) 


Buod ng Etlka sa Pagtulog: 

• Isara ang pinto, patayin ang apoy (lutuan o anumang gamit) takpan ang mga lutuan 

• Iniri-rekomenda na maghugas (wudu') bago matulog 

• Tumagilid sa kanan 

• Banggitin ang mga paggunita (dhikr) sa pagtulog 

• Huwag dumapa 

• Kapag magising sa gabi, banggitin ang dhikr sa itaas 

• Kapag nanaginip ng masama, banggitin ang dhikr sa itaas 

• Huwag kalimutang banggitin ang paggunita (dhikr) sa paggising 


Ang Islamikong Etlka at Kaasalan Para sa mga Baguhan 













i - r 7, i 


(8) Etika ng Pagdalaw sa Maysakit 


Ano ang gantimpala sa pagdalaw sa maysakit? 


Inulat ni Ali ibn Abi Talib 4^>: 

Narinig ko ang Sugo ni Allah i|f na nagsasabi: "Kapag dumalaw ang muslim ng isang maysakit sa 
umaga, pitumpung libong anghel ang dadalangin para sa kanya hanggang gabi. At kung dadalaw 
siya sa gabi, pitumpung libong anghel ang dadalangin para sa kanya hanggang umaga; at 
magkakamit siya ng mga prutas sa Paraiso - Jannah." (At- Tirmidhi, ipinahayag na tama ayon kay Al- 
Albani). 




Ano ang babanggitin kapag dadalaw sa may sakit? 


Inulat ni Ibn Abbas 

Dinalaw ng Propeta -if ang maysakit na arabe. Kapag dumadalaw siya sa maysakit ay sinasabi 
niya, "La ba'sa, tahurun in sha' Allah" 

&\ jA Si 

[Walang anuman, (ito ay) paglilinis (sa mga kasalanan), kung loloobin ni Allah], (Al-Bukhari) 

llang mga dalangin na maaaring banggitin para sa maysakit 


Inulat ni Aishah ‘Mb'. Kapag dumalaw ang Propeta H sa mag-anak niya na maysakit, hahawakan 
niya ang maysakit ng kanang kamay at manalangin: "Allahumma Rabban-nas, adhhibil-ba's, 
washfi, Antash-Shafi, la shifa'a ilia shifa'uk, shifa'n la yughadiru saqama" 

[0 Allah! Ang Panginoon ng mga tao! Alisin po ninyo ang sakit at pagalingin (siya), ikaw ang 
tagapagpagaling. Walang lunas maliban sa lunas na mula sa lyo, lunas na hindi nag-iiwan ng 
anumang sakit.] (Al-Bukhari and Muslim) 

Inulat ni Abu Sa'id Al-Khudri -Mb: 

Dumating si Jibreel (Gabriel) sa Propeta H at nagsabi: "0 Muhammad! May sakit ka ba? 
Sumagot siya M’ "Oo." Nanalangin si Jibreel (i.e., nagsagawa ng Ruqyah): "Bismil-lahi arqik, min 
kulli shay'in yu'dhik, min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin, Allahu yashfik, Bismil-lahi arqik. 

5U)) ijJLuLtj ib) j\ j\ js - ji” 

(Sa ngalan ni Allah, binibigkas ko sa iyo ang rugyah (orasyon) sa anumang nakakapinsala sa iyo, 
mula sa kasamaan ng bawat may buhay o masamang mata o kasamaan ng naiinggit. 
Pagagalingin ka ni Allah, sa ngalan ni Allah binibigkas ko (ang ruqyah)" (Muslim). 





Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 

















Tulungan ang mamamatay na banggitin ang "La ilaha illal-lah" 


Inulat ni Abu Sa'id Al-Khudri 

Sinabi ng Sugo ni Allah $|f: "Idikta niyo sa mamamatay ang ' La ilaha illal-lah ' (Walang diyos 
maliban kay Allah)/' (Muslim) 

Inulat ni Mu'adh ibn Jabal 

Sinabi ng Sugo ni Allah ^g: "Ang sinumang ang huli niyang salita ay: La ilaha illal-lah' (Walang 
diyos maliban kay Allah) ay papasok sa Paraiso -Jannah” (Abu Dawood, declared sound by Al-Albani). 

Ano ang gagawin kapag nakaramdam ng sakit? 


Inulat ni Abu Abdullah ibn Abul-'aas 


Idinaing ko sa Sugo ni Allah ^ ang isang sakit sa katawan ko. Sinabi ng Sugo ni Allah j|g: "llagay 
mo ang kamay mo sa bahaging may sakit at sabihin: Bismil-lah (sa ngalan ni Allah)' tatlong 
beses; at ulitin ng pitung ulit ang: A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa 
'uhadhir 




rJu aj 




(Nagpapakupkop ako sa kapangyarihan at kakayahan ni Allah laban sa anumang kasamaan at 
pinangangambahan ko.)"(Muslim) 


0 Buod sa Etika ng Pagdalaw sa Maysakit: 


• Pumili ng angkop na oras sa pagdalaw 

• Huwag magtagal, malibang iginiit ng maysakit na tumagal 

• Huwag tumingin sa mga haram (mga ipinagbabawal) 

• Iwasan ang maraming salita at pabigatan ang maysaki ng maraming katanungan 

• Ipakita ang mabuting pag-asikaso sa kanya 

• Maging taus-puso sa panalangin para sa kanya 

• Bigyan siya ng pag-asa at paalala na ginagantimpalaan ni Allah iSgs ang mga matiisin 

• Ipaalala sa kanya na ang takot at pag-aalala ay nakapanghihina ng loob at nagpapawala 
ng pananalig natin kay Allah iSSs 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 














Inulat ni Abu Usaid 4p> na 

sinabi ng Sugo ni Allah «|f: 
Ang sinumang papasok sa 
masjid, sabihin niya: "0 
Allah! Buksan mo po para sa 
akin ang mga pinto ng awa 
mo 


(Allahumma-aftah li abwaba 
Rahmatik) 

At kapag lalabas ay sabihin : 
"0 Allah! Hinihinling ko sa 
lyo ang biyaya mo." 


(Allahumma Inni Asaluka 
min Fadlik) (Muslim) 


Ano ang babanggitin kapag 
papasok sa masjid? 


(9) Etika sa Pagpasok sa Masj'id 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 


• Pumunta sa masjid na nakasuot ng malinis, maayos na damit at mabuting amoy 

• Lumakad nang mahinahon at hindi nagmamadali 

• Unahin ang kanang paa sa pagpasok sa Masjid 

• Banggitin ang Bismil-lah, ang dhikr sa pagpasok sa masjid at sabihin ang As-salamu 
alaikum 

• Magdasal muna ng dalawang rak'ah (pagbati sa masjid - Tahyiatul Masjid) bago maupo 

• Huwag bumili o magbinta sa loob ng masjid 

• Huwag magsalita nang malakas o gambalain ang mga nagdadasal 

• Huwag dumaan sa harap ng nagdadasal 

• Panatilihing malinis ang masjid 

• Lumabas sa masjid na inuuna ang kaliwang paa at banggitin ang paggunita (dhikr) 


Sinabi ni Allah: (O mga anak ni Adan! Isuot ninyo ang gayak ninyo sa 
bawat masjid) (Ang Marangal na Qur'an 7: 31) 


Mahinahong pumasok sa Masjid 

Inulat ni Abu Hurairah 

Narinig ka ang Sugo ni Allah i|f na nagsasabi: "Kapag narinig ang Iqamah, 
huwag pumunta nang patakbo, maglakad ka nang mahinahon upang suma 
sa kongregasyon. Sumali sa anumang naabutan (sa pagdarasal) at at buuin 
ang hindi naabutan." (Al-Bukhari at Muslim). 

Unahing ipasok ang kanang paa sa Masjid 

Sinulat ni Imam AI-BukharT sa aklat niya na Sahih, "ang isang kabanata na 
unahing ipasok ang kanan sa Masjid" binanggit n'ya na si (Ibn Omar ay 
pumapasok sa Masjid na inuuna ang kanang paa at kapag lalabas ay inuuna 
niya ang kaliwang paa.) 

Pagbati sa Masjid 

Inulat ni Abu Qatadah 4^>: 

Sinabi ng Sugo ni Allah «|f: "Sinuman ang papasok sa masjid, magdasal ng 
dalawang Rak'ah (boluntaryong dasal) bago maupo." (Al-Bukhari at Muslim) 

0 Buod sa Etika ng Pagpasok sa Masjid 




















(10) Iba't-ibang Etika 


| 0 Etika sa Pagpasok at Paglabas ng Bahay 

: Inulat ni Jabir 

| Narinig ko ang Sugo ni Allah $| na nagsasabi: "Kapag binanggit ng isang tao ang 

• ngalan ni Allah 5§ sa pagpasok sa bahay o pagkain, sasabihin ng demonyo 
i sa mga tagasunod niya: wala kayong matitirahan sa gabi at hapunan. 

| Subalit kapag pumasok siya na hindi binanggit ang ngalan ni Allah, 

: sasabihin ng demonyo; mayroon kayong matitirahan sa gabi, at kapag hindi 
: niya binanggit ang ngalan ni Allah iS§ sa pagkain, sasabihin ng demonyo: 

• Mayroon kayong matitirahan sa gabi at hapunan." (Muslim) 

Buod sa Etika ng Pagpasok at Paglabas ng Bahay: 

! • Unahing ipasok ang kanang paa sa pagpasok 

• • Banggitin ang Bismil-lah (sa ngalan ni Allah) 

: • Banggitin ang as-salamu alaikum wa rahmatul-lahi wa barakatuh 

• • Unahin ang kaliwang paa sa paglabas 

: • Banggitin ang Bismil-lah at ang paggunita (dhikr) sa paglabas ng bahay 

: 0 Etika sa Pagbahin at Paghikab 

• Inulat ni Abu Hurairah 4^>: 


Inulat ni Anas ibn Malik 4^>: 
Sinabi ng Propeta M'- Kapag 
lumabas ng bahay ang isang 
tao at sinabi niya: "Sa ngalan ni 
Allah, nananalig ako kay Allah; 
walang lakas at kapangyarihan 
maliban kay Allah," 

% SjJ % H M jp dip Jp\ ^ 

Sa oras na iyon ay sasabihin sa 
kanya: "ikaw ay ginabayan, 
ipinagtanggol at kinupkop." 
Lalayuan siya ng mga demonyo 
at sasabihin ng isang demonyo: 
Paano ninyo uudyukan ang 
taong ginabayan, ipinagtanggol 
at kinupko? (Abu Dawood, 
ipinahayag na tama ayon kay Al- 
Albani) 


Sinabi ng Propeta "Gusto ni Allah ang pagbahin ayaw Niya ng paghikab. 
Kapag nagbahin ang sinuman, banggitin niya ang "Al-hamdulillah" (Ang papuri 
Ay para kay Allah), ubligado sa sinumang Muslim na nakarinig na sumagot ng 
'Yarhamuka-Allah (kaawaan ka nawa ni Allah) 1 . Ang paghikab ay mula sa 
demonyo. Kapag hinihikab ang sinuman, pigilin niya hanggat makakaya, 
sapagkat natutuwa ang demonyo sa paghikab ng sinuman sa inyo." (Al-Bukhari) 

0 Etika sa Pagsuot ng Sapatos 

Inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Sugo ni Allah »|S: "Ang sinumang 
magsuot ng sapatos niya, unahin niya ang kanan at kapag hubarin niya ito, 
unahin niya ang kaliwa, upang ang kanan ang unang nasuutan at huling 
hinubaran." (Al-Bukhari and Muslim ) 

Buod ng Etika sa Pagsuot ng Sapatos: 

• Banggitin ang Bismil-lah 

• Sa pagsusuot ng sapatos, unahin ang kanang sapatos 

• Huwag maglakad na isa ang sapatos, parehong isuot o hubaring lahat 

• Kapag maghubad, unahin ang kaliwang sapatos 


Ano ang sasabihin pagkatapos 
bumahin? 

Inulat ni Abu Huraira Sinabi 
ng Propeta »H, " Ang sinumang 
bumahin, banggitin niya 'Al- 
Hamdulil-lah' (Ang papuri ay 
ukol kay Allah), at sasabihin 
naman ng kapatid na muslim o 
kasama, 'Yar-hamukal-lah' 

(Kaawaan ka ni Allah). Kapag 
binanggit ang 'Yar-hamuka- 
llah", sasagot naman ang 
bumahin, 'Yahdikumul-lah wa 
Yuslihu balakum' 

(Igabay nawa kayo ni Allah at 
ituwid ang inyong kalagayan). 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 

















(1) Etika sa Pagbati 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan 
























(2) Ang Basmalah (Pagbanggit ng Bismil-lah) 















1. Kapag nakalimutan ang Bismil-lah at habang kumakain ay naalala, ano ang 
gagawin? 


2. Ano ang dalawang uri ng kagamitan na hindi ipinahihintulot dito na kumain o 
uminom? 


3. Banggitin ang ilang mga etika sa pag-inom? 


4. Banggitin ang ilan sa etika ng pagkain? 
















(4) Etika sa Daanan 





Ang Islamikong Etika at Kaasalarf 


























(5) Etika sa Pagpapaalam 



Ang Islamikong Etika at Kaasalafi 


IrtDLT^' SG- UUU^J I 














(6) Pagtugon sa Tawag ng Kalikasan 


1. Ano ang babanggitin kapag papasok tayo sa palikuran? 



2. Anong paa ang una nating ipasok sa palikuran? 


3. Anong kamay ang gagamitin sa paghawak o paghuhugas ng ari? 


4. Sa hadith ni Salman binanggit ng Propeta »§t ang Hang mga bagay na hindi dapat 
natin gawin, banggitin ang mga ito? 


5. Kapag nasa labas, banggitin ang ilang mga etika sa pagtugon sa kalikasan? 


6. Anong paa ang iuna natin sa paglabas ng palikuran? Ang ano ang sasabihin natin? 




Ir'SJJoJ Sll 
























Ang Islamikong Etika at Kaasalaff 


















(8) Etika sa Pagdalaw sa Maysakit 



Ang Islamikong Etika at Kaasalari 















(9) Etika sa Pagpasok sa Masjid 



Ang Islamikong Etika at 



















(10) Iba't-ibang Etika 



1. Anong paa ang unang ipasok sa bahay? At ano ang bibigkasin? 


2. Ano ang paggunita ( dhikr ) sa paglabas ng bahay? At anong paa ang unang ilabas? 


3. Ano ang bibigkasin kapag bumahin? At ano ang dapat sabihin ng nakarinig sa iyo? At 
ano naman ang isasagot mo? 


4. Ang dapat gawin kapag humihikab? 


5. Banggitin ang etika sa pagsuot ng sapatos? 



Ang Islamikong Etika at Kaasala 


JU Lrtartj SH UlAliJU l 
































(1) Pagkatotoo 



Sinabi ni Allah: (0 mga sumampalataya, mangilag kayong magkasala 
kay Allah at maging kasama kayo ng mga nagpapakatotoo.) (Ang Marangal na Qur'an 9:119) 


Kabilang sa mga mararangal at tanyag na kaasalan ng Propeta kahit bago pa siya naging 
propeta ay ang pagkatotoo at mapagkakatiwalaan. Binansagan siya ng mga nagtatambal na "Ang 
Makatotohanan at Mapagkakatiwalaan". 


0 Ang pagkatotoo ay katangian ng mga mananampalataya 

Inulat ni Ibn Mas'ud 

Sinabi ng Sugo ni Allah 0 : "Ang pagkatotoo ay patungo sa kabutihan at ang kabutihan ay 
patungo sa Paraiso. Tunay na ang tao na naging makatotohanan hanggang sa maitala kay Allah 
bilang makatotohanan. Ang pagsisinungaling ay patungo sa kalapastanganan at ang 
kalapastanganan ay patungo sa Impiyerno. Ang taong patuloy na nagsisinungaling ay itatala kay 
Allah na isang sinungaling." (Al-Bukhari at Muslim) 

Sinabi ni Hasan ibn AN 

Naisaulo ko sa Sugo ni Allah 0 : "Iwaksi mo ang nakapag-aalinlangan sa iyo para sa hindi 
nakapag-aalinlangan sa iyo. Sapagkat ang pagkatotoo ay kapanatagan at ang pagsisinungaling ay 
pag-aalinlangan." (At- Tirmidhi, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 

Nang unang dumating ang rebelasyon sa Propeta HI sa kuweba ng Hira'a, nahintakutan siya at 
umuwi sa bahay niya at sinabi kay Khadijah "0 Khadijah! Ano ang nangyari sa akin? 
Natatakot ako na may masamang mangyari sa akin." At ikinuwento niya ang pangyayari. Sinabi 
ni Khadijah: Aba'y hindi! Bagkus ay magalak ka! Sumpa man kay Allah, hindi ka pababayaan ni 
Allah sapagkat pinabubuti mo ang ugnayan sa mag-anak, nagsasalita ka ng katotohanan, 
tumutulong sa mahihirap, iniistima mo ang mga panauhin at tinutulungan ang mga dinapuan ng 
mga sakuna." (Al-Bukhari at Muslim) 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 











' 



Inulat ni Hakim ibn Hizam 4k na: 

Ang Sugo ni Allah HI ay nagsabi: "Ang bawat panig sa isang unawaan sa negosyo ay may 
karapatang kanselahin ito habang hindi pa sila naghihiwalay; kapag nagsasabi sila ng 
katotohanan at nilinaw ang lahat sa bawat isa (i.e., ang nagbibinta at bumibili ay parehong 
nagsasalita ng katotohanan) sila'y pagpapalain sa unawaan nila sa negosyo, subalit kung may 
anumang inililihim at pagsisinungaling, mawawala ang biyaya sa transaksyon nila." (Al-Bukhari at 
Muslim) 


0 Ang pagkatotoo sa pang-araw-araw nating buhay 


Inulat ni Abdullah ibn Aamir4|&: 

Tinawag ako ng nanay ko isang araw habang ang Sugo ni Allah HI ay nakaupo sa bahay namin. 
Sinabi niya: Halika, may ibibigay ako sa iyo. Tinanong siya ng Sugo ni Allah HI: Ano ang piano 
mong ibigay sa kanya? Sumagot siya: Plano kong bigyan siya ng iilang datiles. Sinabi ng Sugo ni 

Allah HI: Kapag wala kang ibibigay sa kanya, isang kasinungalingan ay maitatala sa iyo. (Abu 
Dawood, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 

Nararapat na mag-ingat, kahit ang pagsisinungaling sa mga bata ay hindi nararapat. 

0 Ang pinakadakilang pagkatotoo ay maging totoo kay Allah 

Kung nababatid ng puso na si Allah Jfe ay Maalam, na nakaaalam ng anumang inililihim ng puso, 
tunay na ito ang nagtutulak upang makamit ang pagkatotoo kay Allah M. 

Pinuri ni Allah ang mga tapat sa Kanya. Sa Araw ng Paghuhukom ay magsasabi si Allah: "Ito ay 
araw na pakikinabangan ng mga tapat ang katapatan nila. Ukol sa kanila ay mga hardin na 
dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog habang mga nananatili sa mga ito 
magpakailanman." Nalugod si Allah sa kanila at nalugod naman sila sa Kanya. lyon ang 
pagkatamong sukdulan." (Ang Marangal na Qur'an 5:119) 


0 Ang Pagsisinungaling ay Isang katangian ng mga nagpapanggap na sumampalataya 


Sinabi ni Abdullah ibn Amr bin AI-'Aas 4|s>: 

Sinabi ng Sugo ni Allah HI: "Ang sinumang nagtataglay nitong apat na katangian ay 
nagpapanggap na sumampalataya; at ang sinumang nagtataglay ng isa sa mga ito ay 
nagtataglay ng katangian ng pagpapanggap hanggang sa iwanan niya ito. Ang mga ito ay: Kapag 
siya'y pinagkatiwalaan ay nagtataksil; kapag nagsalita ay nagsisinungaling; kapag nangako ay 
hindi tumutupad; kapag nakipagtalo ay mapanlait." (Al-Bukhari at Muslim) 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 







(2)Tiwala 


: Pinuri ni Allah ang mga mapagkakatiwalaan: (at yaong sa mga ipinagkakatiwalang 

• tungkulin sa kanila at sa kasunduan sa kanila ay mga nangangalaga, at yaong sa 

: mga pagsasaksi nila ay mga naninindigan, at yaong sa pagdarasal nila ay 

j nangangalaga (Ang Marangal na Qur'an 70:32-34) 

: Sinabi ni Allah 3k na ang gantimpala nila ay: (ang mga iyon ay sa mga Paraiso 

l pararangalan) (Ang Marangal na Qur'an 70:35) 

: Ang kaasalang tiwala ay kabilang sa mga dakilang katangian na kilala ang mga Muslim. Ang 

: dakilang katangiang ito at pagkatotoo ang dahilan ng paglaganap ng Islam; ang mga paglalakbay 

• ng mga mangangalakal na Mulsim sa Indonesia at impluwensya ng kaasalan nila sa mga 

l mamamayan ang malinaw na halimbawa. 



0 Isang kahanga-hangang kuwento - Ang kahoy ng mapagkakatiwalaang may utang 


Inulat ni Abu Huraira •#>: Sinabi ng Propeta "May isang Judio na nangutang sa isang pang 
Judio ng isang libung Dinar. Humingi ang inutangan ng saksi. Sinabi ng uutang, 'sapat na si Allah 
na saksi.' Sinabi ng inutangan, 'kailangn ko ang isang mapanghahawakan.' Sinabi naman ng 
uutang, 'sapat na si Allah na mapanghahawakan.' Sinabi ng inutangan, 'tama ka,' at ibinigay sa 
kanya ang pera ayon takdang napagkasunduan. Ang umutang ay lumayag. Nang natapos n'ya 
ang gawain niya, naghanap siya ng masasakyan upang makarating sa takdang oras ng pagbayad, 
subalit walang makita. Dahil dito, kumuha siya ng kapirasong kahoy at nilagyan ng hukab at 
doon ipinasok ang pera at sulat para sa inutangan at isinara. Dinala niya ang kahoy sa dagat at 
nagsabi. '0 Allah! Alam mo na nangutang ako ng isang libung Dinar at humingi ang 
pinagkautangan ko ng mapanghahawakan na mula sa akin ngunit sinabi ko na sapat na si Allah 
na garantiya at sumang-ayon siya. Humingi din siya ng saksi ngunit sinabi ko sa kanya na sapat 
na si Allah bilang saksi at tinanggap ka niya bilang saksi. Tunay na naghanap ako ng masasakyan 
upang mabayaran ko siya ngunit wala akong makita, dahil dito, ibinibigay ko sa lyo ang perang 
ito.' Pagkasabi nito, itinapon niya ang kapirasong kahoy sa dagat, naanod ito nang malayo at 
umalis. Pagkatapos ay naghanap siya ng masasakyan upang marating ang bayan ng nagpautang. 


Isang araw, lumabas ang nagpautang sa bahay niya upang alamin kung may dumating ba na 
barko na dala ang pera niya, nang may nakita siyang kapirasong kahoy na nandoon ang pera 
niya. Dinala niya ito sa bahay upang ipanggatong. Nang pinutol niya ito, nakita niya ang pera 
niya at sulat. Pagkatapos, ang nakautang ay dumating na dala ang isang libung Dinar sa kanya at 
nagsabi, 'sumpa man kay Allah, nagsikap akong makakuha ng bangka upang dalhin ang pera mo 
ngunit nabigo akong makakuha maliban sa itong huling nasakyan ko. Nagtanong ang 
nagpautang, 'may ipinadala ka ba sa akin?' Sagot ng nakautang, 'sinabi ko na sa iyo na hindi ako 
nakakuha ng bangka maliban sa itong huli kong nasakyan.' Sinabi ng nagpautang, 'inihatid ni 
Allah ang perang pinadala mo sa kapirasong kahoy. Kaya, itago mo ang isang libung Dinar mo at 
na nagagabayan sa tamang daan." (Al-Bukhari) 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 










at-' 



Isa pang kahanga-hangang kuwento na inulat ni Abu Hurairah 4§k W-y' A J 

Sinabi ng Propeta »§f: "May isang taong bumili ng lupa sa isang tao, nakakita 

ang bumili ng isang banga na puno ng ginto sa lupa. Sinabi ng bumili sa /- 

nagbinta: 'Kunin mo ang ginto mo, sapagkat ang binili ko lamang ay lupa at 

hindi kasama ang ginto.' Sinabi ng may-ari: 'Ibininta ko ang lupa at lahat ng 

naruruon.' Idinulog nila ang usapin sa isang lalaki na nagtanong: 'Mayroon * 

ba kayog mga anak?' Sinabi ng isa: 'May anak akong lalaki.' Sinabi naman ng isa: 'May anak 

akong babae.' Sinabi ng lalaki: 'Ipakasal n'yo ang inyong mga anak at igugol sa kanila ang pera; at 

ang matitira ay ibigay n'yo sa kawanggawa." (Al-Bukhari at Muslim) 


Sinabi ni Allah: (Tunay na si Allah ay nag-uutos sa inyo na gampanan ninyo ang mga 
ipinagkatiwalang tungkulin sa mga kinauukulan ng mga ito) (The Noble Qur'an 4:58) 

0 Ang ipinagkakatiwalang tungkulin ay hindi limitado sa pera 

• Ang pinakadakilang ipinagkakatiwalang tungkulin ay ang pagtupad sa mga karapatan ni 
Allah sa paniniwala, pagsamba, kaasalan, at iba pa. 

• Lahat na ipinagkaloob ni Allah ife ay ipinagkakatiwalang tungkulin; ang paningin, kaya 
tumingin lamang sa ipinahihintulot; ang pandinig, kaya makinig lamang sa 
ipinahihintulot; ang bibig, kaya magsalita lamang ng ipinahihintulot at iwasan ang 
kahalayan, paninirang-puri at panlilibak; ang mga kamay, paa, kayamanan at kalusugan, 
kaya gamitin ang mga ito sa paraang ipinahihintulot. 

• Ang asawa mo't mga anak ay ipinagkakatiwalang tungkulin ni Allah na palakihin, 
pangalagaan at tustusan. 

• Ang hanap-buhay mo't mga empliyado ay mga ipinagkakatiwalang tungkulin, isagawa 
mo ang itinalagang tungkulin nang wasto. 

• Ang sinabi sa iyo na lihim ay isang ipinagkakatiwalang tungkulin. 

• Ang kayamanan o anumang mahahalagang ipinagkatiwala sa iyo ay isang 
ipinagkakatiwalang tungkulin. 


0 Huwag magtaksil sa ipinagkatiwalang tungkulin sa iyo 

• Nagbabala si Allah sa pagtataksil: (0 mga sumampalataya, huwag kayong magtaksil kay Allah 
at sa Sugo at huwag kayong magtaksil sa mga ipinagkatiwala sa inyo habang kayo ay 
nakaaalam) (Ang Marangal na Qur'an 8:27) 

• Inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta ?§§: "Ibalik mo ang ipinagkatiwalang tungkulin 
sa taong nagkatiwala sa iyo at huwag magtaksil sa sinumang nagtaksil sa iyo." (Abu Dawood, 
ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 

• Inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Sugo ni Allah 5§|: "Ang mga tanda ng mapagpanggap 
na muslim ay tatlo: Kapag magsalita ay nagsisinungaling; kapag mangako ay hindi tumutupad 
at kapag pinagkatiwalaan ay nagtataksil." (Al-Bukhari and Muslim) 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 









(3) Pagpapatawad 


Sinabi ni Allah: (Kung magpapaumanhin kayo, magpapawalang-sala kayo 
at magpapatawad kayo, tunay na si Allah ay Mapagpatawad, Maawain) 

(Ang Marangal na Qur'an 64:14) 

Sinabi ni Allah: (Magpapaumanhin kayo, magpapawalang-sala kayo. Hindi ba ninyo nais na si 
Allah ay magpapatawad sa inyo? At si Allah ay Mapagpatawad, Maawain.) (The Noble Qur'an 24:22) 

0 Ang Propeta M at kung gaano siya kamapagpatawad 

Ang Propeta H ang dakilang huwaran sa pagpapatawad kahit pa sa matindi niyang kaaway; sa 
buhay niya ay may maraming pangyayari na ipinakita niya ang marangal niyang kaasalan. 
Kabilang dito ay ang pananakop sa Makkah; pinatawad ng Propeta M si Abu Sufyaan sa kabila 
na ito ang pinuno ng mga nagtatambal sa maraming labanan, siya rin ang pangunahing dahilan 
ng pag-aalasa ng mga tribu laban sa Propeta M at dahilan ng kamatayan ng marami sa mga 
mag-anak ng Propeta M at ibang mga Muslim sa ibang mga labanan. Magkagayunman, nang 
pumasok siya sa Makkah, hindi niya inalipusta ang mga kaaway niya bagkus ay sinabi niya: "Ang 
sinumang pumasok sa bahay ni Abu Sufyaan ay ligtas, ang magbaba ng sandata ay ligtas at ang 
magpinid ng pinto niya ay ligtas." (Muslim) 

0 Ang Propeta M kahit sa matitindi niyang kaaway 

Sa isa pang pangyayari, nang pumunta ang Propeta M sa At-Ta'if upang anyayahan sila sa Islam 
subalit magaspang nilang tinanggihan. Ipinadala nila ang mga anak nila at mga loko-loko upang 
siya it ay batuhin hanggang sa nasugatan ang mga paa niya. 

Inulat ni Aishah 45§k nagtanong ako sa Propeta it: "Nakaranas ka ba ng mas matindi pa sa 
labanan sa UhucR" Sumagot siya, tunay na naranasan ko ang panganib sa kamay ng mga tao mo. 
Ang pinakamahirap na trato nila sa akin ay sa Araw ng Aqabah nang pumunta ako kay Ibn Abdi 
Yalil ibn Abdi Kulal (na isa sa mga pinuno ng At-Ta'if) sa layuning anyayahan siya sa Islam, subalit 
hindi niya tinanggap. Kaya umalis ako nang nalulungkot. Hindi ako nakabawi hanggang sa 
makarating ako sa Qarn ath-Tha'alib. Doon ay tumingala ako't nakita ang ulap na lumilim sa 
akin. Nakita ko mula roon si Jibreel na nagsabi sa akin: Tunay na narinig ni Allah ang sinabi at 
tugon ng bayan mo sa iyo. Nagpadala Siya ng anghel na namamahala sa mga bundok upang 
gawin ang anumang nais mo. Tinawag ako ng anghel, bumati at nagsabi: 0 Muhammad, 
pinakinggan ni Allah ang sinabi ng bayan mo sa iyo. Ako ang anghel ng mga bundok, ipinadala 
ako ng Panginoon sa iyo upang pag-utusan mo. (Gagawin ko ang utos mo). 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 











Kung nais mo, itatabon ko ang dalawang bundok sa mga taga Makkah", 
subalit sinabi ng Sugo ni Allah "Huwag, sa halip ay umaasa ako na 
ipalalabas ni Allah mula sa mga anak nila na walang ibang sasambahin liban 
kay Allah siya lang mag-isa at hindi magtatambal sa kanya ng anuman" 
(Al-Bukhari at Muslim) 


Ang malakas ay hindi ang 
magaling sa pakikipagbuno, 
subalit ang malakas ay ang 
makapagpigil sa galit niya." 

(Al-Bukhari at Muslim). 


Sa labanan sa Uhud, nabungian ang Propeta M ng ngipin, nasugatan ang ulo, pumasok ang 
dalawang singsing sa kanyang pisngi mula sa mga singsing na suot niyang bakal na pantakip sa 
mukha; sa kabila nito ay nanalangin siya: "0 Allah, patawarin Mo po ang bayan ko sapagkat hindi 
nila nababatid." 

0 Ang mga kasamahan at pagpapatawad 

Gayundin naman, isinabuhay ng mga kasamahan ang dakilang kaasalang ito. Tunghayan natin 
ang pag-uugali ni Abu Baker ang pinakamalapit at pinakamahal ng Propeta M at ang unang 
Caliph. Nang ipinagkalat ng mga mapagpanggap na Muslim ang akusasyon kay Aishah, na asawa 
ng Propeta H, ng pangangalunya; kabilang sa mga nagkakalat ng balita ay si Mistah ibn Athath 
na napakahirap na mag-anak ni Abu Baker. Dahil dito, sinabi ni Abu Baker 4^>: "Hindi ako 
magbibigay ng anuman kay Mistah dahil sa sinabi niya tungkol kay Aishah." 


Ipinahayag ni Allah: (Huwag magkait ng tulong ang mga may biyaya at kakayahan sa mga mag- 
anak, mahihirap at mga lumikas alang-alang kay Allah. Magpatawad at magpawalang-sala. Hindi 
ba ninyo nais na patawarin kayo ni Allah. Si Allah ay Mapagpatawad, Maawain." (Ang Marangal na 
Qur'an 24:22) 


Sinabi ni Abu Baker Oo, Sumpa man kay Allah nais ko na patawarin ni Allah. At ipinagpatuloy 
niya ang paggugol kay Mistah at sinabi: sumpa man kay Allah, hindi ko ito ititigil. (Al-Bukhari) 

0 Ang Bunga ng pagpapatawad 

• Ang pagpapatawad ay nagpapatunay ng marangal na kaasalan ng tao 

• Tanda ng kaganapan ng Iman at kabutihan ng pagiging muslim 

• Daan tungo sa pagmamahal ni Allah (si Allah ay Mapagpatawad, Maawain) 

• Daan upang makamit ang pagmamahal ng mga tao 

• Naglilinis sa pusong may puot at hinanakit 

• Dahilan upang lalaganap ang kapayapaan at pagmamahalan sa lipunan 

• Nagdadala ng kapanatagan at kapayapaan sa isipan 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 


















^ 1 


ISS® 


Sinabi ni Allah bilang paglalarawan sa Sugo Niya: (Talaga ngang may dumating 
sa inyo na isang Sugo na mula sa mga sarili ninyo, na mabigat sa kanya 
ang anumang ikapaghihirap ninyo, na masigasig sa kapakanan ninyo, 
na mahabagin at maawain sa mga mananampalataya) (Ang Marangal na Quran 9:128) 


WILL SHOWI 

kfisd 


Inulat ni Abdullah ibn Amr ibn al-'Aas >: 

Sinabi ng Propeta M'- "Ang mga maaawain ay kaaawaan ng Maawain, kaawaan nga ninyo ang 
mga nasa lupa upang kaawaan kayo ng nasa langit" (Abu Dawood, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 


0 (Hindi ka Namin isinugo [O Muhammad], kundi bilang awa sa mga nilalalang.) 


Nagdadala ang Islam ng awa sa sangkatauhan at naghihimok upang ito'y panatilihin. Sinabi ni 
Allah: (Hindi ka Namin isinugo kundi bilang awa sa mga nilalalang.) (Ang Marangal na Quran 21:107) 
May mabuti tayong uliran sa katauhan ng Propeta Muhammad H na lahat na nakapaligid sa 
kanya ay nakadama, natamasa at pinuri ang marangal niyang kaasalan kabilang na ang mga 
hayop. 


0 Ang matanda at bata ay nagtamasa ng awa sa totoong lipunang Muslim 


Inulat ni Anas ibn Malik 

(May isang matanda na dumating upang makipag-usap sa Propeta M, ang mga tao ay atubili 
upang paupuin siya. Sinabi ng Propeta: Hindi natin kasama ang hindi naaawa sa mga bata at 
hindi gumagalang sa mga matatanda.) (At-Tirmidhi, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 


Inulat ni Aisha (kalugdan nawa siya ni Allah) na may ilang dumating na Arabe sa Sugo ni Allah gt 
at nagsabi: "Hinahalikan mo ba ang mga anak mo? Sinabi niya: Oo. Sinabi nila: Sumpa man kay 
Allah na hindi namin hinahalikan ang mga anak namin. Sinabi ng Sugo ni Allah Kung gayon, 
ano ang magagawa kung wala kayong awa?" (Al-Bukhari at Muslim) 


0 Natamasa ng mga Hindi Muslim ang awa sa paninirahan na kasama ang mga muslim 


Patotoo mula sa Hindi Muslim: Gustave Le Bon isang Pransis na Orientalist at researcher sa 
karunungang panlipunan at sikolohiya ay nagsabi: "Kahit ang ibang mga tao ay hindi nakaalam 
ng mga makatarungang mananakop na gaya sa mga Arab o relihiyon na kagaya sa kanila." 1 


Le Bon, Gustave, [The Civilization of the Arabs p.605] 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 







O Maging ang mga hayop ay magtatamasa ng awa sa lipunang muslim 

Inulat ni Abu Hurairah 4^>: 

Sinabi ng Sugo ni Allah "Habang naglalakad ang isang lalaki, nakaramdam siya ng matinding 
uhaw. Nakakita siya ng isang balon, lumusong siya't uminom. Nang papaalis na siya, nakita niya 
ang isang aso na hinihingal dahil sa uhaw, labas ang dila at kumakain ng basang lupa dahil sa 
matinding uhaw. Inisip ng lalaki: 'Matindi ang uhaw ng asong ito na kagaya ko.' Kaya, lumusong 
siya sa balon, nilagyan ng tubig ang medyas niyang yari sa balat, umakyat na kagat ito ng mga 
ngipin niya at pinainom ang aso. Pinasalamatan siya ni Allah at pinatawad." Nagtanong ang mga 

kasamahan: "May gantimpala kami sa mga hayop?" Sinabi niya »§f: "Sa bawat may buhay ay may 
gantimpala". (Al-Bukhari and Muslim) 


0 Ang lipunang Muslim ay iisang katawan 

Inulat ni Nu'man ibn Bashir 

Sinabi ng Sugo ni Allah «|f: "Ang mga mananampalataya sa pagkahabag nila sa bawat isa, 
pagmamahalan at pagdadamayan ay kagaya sa isang katawan. Kapag ang isang bahagi ay 
nasasaktan, nararamdaman ito ng buong katawan sa puyat at lagnat." (Al-Bukhari and Muslim) 

0 Bakit kailangan mong maging maawain? 

• Mahal ni Allah Jfe ang mga maaawain 

• Paraan para makamit ang awa ni Allah's 

• Tanda sa kalubusan ng Iman 

• Nagpapalakas sa pagkakapatiran sa lipunan 

• Nagpapakita ng pagmamahal at awa sa mahina at nangangailangan 

• Maging maawain ka at aani ka ng bunga nito 

• Kung ang awa sa hayop ay daan sa Paraiso, gaano pa kaya ang awa sa tao 

0 Sino ang higit na karapatdapat ng awa at habag? 

Tunay na ang pinakamalapit ang higit na karapatdapat ng awa at habag. Makikita natin sa 
ngayon ang lihis na halimbawa ng awa sa mga hayop samantalang ang sarili nilang mga 
magulang ay salat sa pagmamahal at itinatapon na lamang sa mga ampunan ng matatanda nang 
hindi dinadalaw o tinatawagan. 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 















1 Ang Itikaaf ay ang pananatili sa masjid upang sumamba kay Allah 


(5) Pagtulong sa kapwa 


Sinabi ni Allah: (Magtulungan kayo sa pagpapakabuti at pangingilag sa 
pagkakasala at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at paglabag. Mangilag 
kayong magkasala kay Allah. Tunay na si Allah ay matindi ang pagpaparusa.) (Ang Marangal na Quran 
5 : 2 ) 

Inulat ni Abu Hurairah 

Sinabi ng Propeta fl: (Ang sinumang lumutas sa anumang suliranin ng isang mananampalataya 
sa mundong ito, ay lulutasin ni Allah ang isa sa mga suliranin niya sa Araw ng Pagbangon; Ang 
sinumang nagbigay ng kaginhawahan sa isang nahihirapan, pagagaanin ni Allah ang mga 
bagay sa kanya sa Araw ng Pagbangon; ang sinumang nagtakip (sa kamalian) ng isang muslim, 
pagtatakpan ni Allah ni Allah (ang mga kamalian at kasalanan niya) sa mundong ito at kabilang 
buhay. Si Allah ££ ay laging tumutulong sa alipin Niya habang ang alipin ay tumutulong sa 
kapatid niya.) (Muslim) 


Kinasusuklaman ni Allah £& ang karamutan at ginagantimpalaan ang pagkamapagbigay 


Sinabi ni Jabir ibn Abdullah na: "Kinagat ng alakdan ang isa sa amin habang nakaupo kaming 
kasama ng Sugo ni Allah's M- May isang nagsabi: 0 Sugo ni Allah, ako ay gumagamit ng orasyon 
(para gumamot ng kagat), sinabi niya M'- "Ang sinumang may kakayahang makatulong sa 
kapatid niya ay gawin ito." (Muslim) 

Inulat ni Anas 

Sinabi ng Propeta $§: (Hindi magiging mananampalataya ang sinuman sa inyo hanggang sa 
nanaisin niya ang anumang nais niya sa sarili niya). (Al-Bukhari and Muslim) 

Inulat ni Ibn Omar 

Sinabi ng Propeta «|g: "Ang pinakamahal na mga tao kay Allah ay ang higit na 
kapakipakinabang sa mga tao; at ang pinakamabuting gawa kay Allah ay: pagbibigay ng 
kasayahan sa isang Muslim; pag-alis sa sakunang dumapo sa kanya; pagbayad sa utang niya o 
ilayo sa kanya ang gutom. 

Ang pagsama sa lakad sa kapatid kong muslim sa anumang kailangan niya ay mas gusto ko 
kaysa sa pag -Itikaf 1 sa masjid na ito (i.e. masjid ng Propeta). Ang sinumang nagpipigil ng galit 
niya, ay ikukubli ni Allah ang mga pagkakamali niya; ang sinumang nagpipigil ng galit 
samantalang may kakayahang ilabas ito, pupunuin ni Allah ang puso niya ng kasiyahan sa 
Araw ng Paghuhukom. At ang sinumang sasama sa lakad ng kapatid niya muslim hanggang sa 
makamit nito ang pangangailangan, patatagin ni Allah ang mga paa niya sa araw na ang mga 
paa ay madudulas. Ang masamang kaasalan ay sumisira sa mabubuting gawa kagaya sa suka 
na sumisira sa pulot." (Sahih AI-Jame'a-AI-Albani) 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 










Walang relihiyon sa mundo na pinahalagahan ang pagtulong sa kapwa kahit sila ay hindi 
muslim na kagaya sa Islam. 


Sinabi ni Allah: (Hindi kayo sinasaway ni Allah hinggil sa mga hindi kumalaban sa inyo dahil sa 
relihiyon at hindi nagpalisan sa inyo mula sa mga tahanan ninyo, na makipagmabutihan kayo 
sa kanila at makitungo kayo nang makatarungan sa kanila. Tunay na si Allah ay umiibig sa mga 
nakikitungO nang makatarungan.) (Ang Marangal na Quran 60: 8) 

0 Mga Aral sa Awa at Katapatan 

Kahit na si Abu Baker ay caliph, tuwing matapos ang pagdarasal ng fajr ay pumupunta sa 
desyerto at sandaling tumitigil doon at babalik ng Madinah. Nagtaka dito si Omar at isang 
araw, sinundan niya ito nang palihim pagkatapos ngfajr. Nakita niya si Abu Bakr4^> na umalis ng 
Madinah at patungo sa isang lumang tulda sa desyerto. Nagkubli si Omar sa isang bato, 
tumigil si Abu Baker sa loob ng tulda nang sandali at lumabas. Lumabas si Omar sa likod 
ng bato at pumunta sa tulda at nakita niya ang isang mahina at bulag na babae at maliliit na mga 
anak. Nagtanong si Omar: Sino ang lalaking dumating? Sagot ng babae: Hindi namin siya kilala. 
Siya ay isa sa mga muslim na dumadating tuwing umaga noon pang ganito't ganito. Sanabi pa 
niya: Ano ang ginagawa niya? Sinabi ng babae: Naglilinis siya ng tulda, nagmamasa ng arina 
namin at naggagatas ng kambing namin at umaalis. Si Omar ay umalis na nagsasabi, 
pinahihirapan mo ang susunod caliph sa iyo 0 Abu Baker, pinahihirapan mo ang susunod caliph 
sa iyo 0 Abu Baker, (i.e. walang caliph na susunod sa iyo na magagawa ang ginawa mo) (The History of Damascus 
ni ibn Asaker) 

Kahit pinuno (caliph) ng buong bansang Muslim, hindi ito naging hadlang kay Abu Baker 4^> 
upang personal na pangalagaan ang mga nasasakupan niya at tulungan ang mga 
nangangailangan. 

Si Ali ibn Al-Husein (na anak ng apo ng Propeta H) ay langing nagpapasan ng abuloy at pagkain 
sa gabi at hinahatid ito sa bahay ng mga balo at mahihirap ng Madinah nang hindi nila 
nalalaman kung sino ang nagdala. Hindi siya nagsasama ng katulong upang walang makakaalam. 
Ginagawa niya ng maraming taon nang hindi nalaman ng mga balo at mahihirap kung paano 
nakarating sa kanila ang pagkain. Nang siya ay namatay, may nakita sa likod niya na markang 
itim at doon nalaman na ito ay dahilan sa lagi niyang pagpapasan. Nagpatuloy ang kawanggawa 
na ito hanggang si Ali ibn Al-Husein ay namatay. (Mababasa ang kuwentong ito sa Hiliatul-Awlia', 
Safwatus-safwah) 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 













ls /e mercy 
, as they 

me ‘>0 

mall" 


*Wy Lord 
upon the* 
brount 
twhen i * 


0 Nais mo ba ng mahabang buhay at masaganang kabuhayan? 


Inulat ni Anas 4t&: 

Sinabi ng Sugo ni Allah i§: "Ang sinumang nagnanais ng masagang kabuhayan at mahabang 
buhay ay panatilihin niya ang magandang ugnayan sa mag-anak." (Al-Bukhari at Muslim) 


(6) Mga Kaasalan ko sa mga Magulang 


Sinabi ni Allah: (Sumamba kayo kayo kay Allah at huwag kayong 
magtambal sa Kanya ng anuman. Sa mga magulang ay [mag-ukol ng] 
pagmamagandang-loob, at sa mga may kaugnayang pangkaanak, mga ulila, 
mga dukha, kapit-bahay na malapit, kapit-bahay na malayo, kasamahan, 
kinapos sa daan, at mga minay-ari ng mga kanang kamay ninyo. Tunay na si 
Allah ay hindi umiibig sa sinumang hambog na mayabang.) (Ang Marangal na Quran 4:36) 


Sinabi ni Allah: (Nagtadhana ang Panginoon mo na wala kayong sasambahin kundi Siya at ng 
paggawa ng maganda sa mga magulang. Kung aabutan nga sa piling mo ng katandaan ang isa 
sa kanilang dalawa o ang kapwa sa kanilang dalawa ay huwag kang magsabi sa kanilang 
dalawa ng nakasusuya at huwag mong bulyawan silang dalawa. Magsabi ka sa kanilang 
dalawa ng marangal na salita. Ibaba mo para sa kanila ang pakpak ng kababaang-loob bahagi 
ng pagkaawa at sabihin mo: "Panginoon ko, kaawaan Mo sila gaya ng pag-aalaga nilang 
dalawa sa akin noong bata pa ako (Ang Marangal na Quran 17: 23-24) 


0 Sino ang pinakakarapatdapat sa mabuti kong pakikitungo? 


Inulat ni Abu Hurairah 4^>: 

May dumating sa Sugo ni Allah M at nagtanong: "Sino ang higit na karapatdapat sa mabuting 
kong pakikitungo?" Sinabi niya M'- Ang nanay mo. Muli siyang nagtanong: Sino ang susunod? 
Ang nanay mo, sagot muli ng Propeta Muli siyang nagtanong: Sino ang susunod? Siya ay 
sumagot muli: Ang nanay mo. Muli siyang nagtanong, Sino ang susunod? Doon sumagot siya «|f: 
Ang tatay mo." (Al-Bukhari at Muslim) 


0 Maigsing daan patungo sa Paraiso 


Inulat ni Abu Hurairah 4^>: 

Sinabi ng Propeta «|f: "Nawa'y mapahiya siya! Nawa'y mapahiya siya, na ang isa o dalawang mga 
magulang niya ay naabutan niyang tumanda at hindi siya nakapasok sa Paraiso (i.e. dahil siya 
hindi naging masunurin sa kanila)." (Muslim) 
















0 Nais mo bang mapatawad ang mga kasalanan mo? 


Mula kay Ibn 'Umar4^>: 

May lalaking dumating sa Propeta »H at nagsabi: "0 Sugo ni Allah! Ako ang nagkasala ng 
mabigat, maaari pa ba akong magsisi?" Sinabi niya: "Mayroon ka bang nanay?" Sinabi ng lalaki: 
"Wala." Sinabi niya: "Mayroon ka bang tiyahin na kapatid ng nanay mo?" Sinabi ng lalaki: "Opo." 
Sinabi niya: "Kung ganon, maging masunurin ka sa kanila." (At-Tirmidhi - ipinahayag na tama ayon kay 
Al-Albani) 


0 Maging masunurin sa mga magulang kahit sila ay mga nagtatambal 




iiAsr . 


Sinabi ni Asma' bint Abu Bakr As-Siddiq 
Dumating sa akin ang nanay ko habang siya nagtatambal, kaya tinanong ko ang Sugo ni Allah ft: 
"Ang nanay ko na kalaban ng Islam ay dumating sa akin, panatilihin ko ba ang relasyon sa 
kanya?" Sumagot siya §i: "Oo, panatilihin mo ang relasyon mo sa nanay mo." (Al- Bukhari at Muslim) 

Inulat ni Abu Hurairah na: 

Ang Sugo ni Allah «H ay nagsabi: "Itataas ang antas ng tao sa Paraiso at siya magtatanong: 'Saan 
ito nanggaling?' Sasabihin sa kanya: 'Mula sa panalangin ng anak mo ng kapatawaran para sa 
iyo " (Ibn Majah - ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 


Ang mga sinaunang muslim at ang pagkamasunurin nila sa mga magulang nila 


Sinabi ni Muhammad ibn Almunkader: Magdamag kong minamasahe ang paa ng nanay ko at 
ang kapatid ko naman ay magdamag na nagdadasal, hindi ko ikaliligaya na ang gabi ko ay ang 
gabi niya. (i.e. na ang ginagawa ko ay higit na mahal ko kaysa sa magdamag na magdadasal.) 

Isa sa mga sinaunang muslim ay nagsabi sa kanya na hindi ka namin nakikita na kumakain sa 
iisang pinggan na kasama ang nanay mo! Sinabi niya, natatakot ako na baka mas mabilis ang 
kamay ko na madampot ang nakita ng mata niya at ako ay maging lapastangan. 

Si Hiyawah ibn Shuraih, kalugdan nawa siya ni Allah, na kabilang sa mga sumunod sa mga 
kasamahan na nagtuturo sa masjid at darating ang nanay niya at magsasabi sa kanya: "lumakad 
ka na at pakainin ang mga manok"; titigil siya sa pagtuturo at susunod sa nanay niya nang 
walang pag-aatubili. Kahit siya ay isang tanyag ng eskolar at nakaharap ang mga estudyante 
niya, hindi siya nahihiyang sumunod sa nanay niya. 


Mayroon bang relihiyon sa mundo na nagbigay ng dakilang pagpapahalaga na kagaya sa Islam?) 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 











(7) Mga Kaasalan ko sa Asawa Ko 


Sinabi ni Allah: (Kabilang sa mga tanda Niya ay na lumikha Siya para sa inyo, mula 
sa mga sarili ninyo, ng mga kabiyak upang mapanatag kayo sa kanila at naglagay Siya sa pagitan 
ninyo ng pagmamahalan at awa. Tunay na sa nabanggit na iyon ay may mga tanda para sa mga 
taong nag-iisip-isip.). (Ang Marangal na Quran 30: 21) 

Inulat ni Ibn Omar 

Sinabi ng Propeta H: "Lahat kayo ay mga pastol at may pananagutan sa kawan niya: Ang pinuno 
ay pastol at may pananagutan sa nasasakupan niya; ang lalaki ay pastol sa pamilya niya at may 
pananagutan sa pamilya niya..." (Al-Bukhari and Muslim) 

Ipinagkatiwala ni Allah 5S sa lalaki ang pangangalaga sa maybahay niya; at itinalaga sa kanya ang 
mga pangunahing tungkulin. Ginawa ni Allah 51 ang pag-aasawa na isang pagbubuklod na batay 
sa awa, pagmamahalan at paggalang. 

Sinabi ni Allah: (Pakitunguhan ninyo sila ayon sa makatwiran. Kung nasuklam kayo sa kanila, 
marahil nasusuklam kayo sa isang bagay samantalang gumagawa si Allah dito ng maraming 
kabutihan). (Ang Marangal na Quran 4:19) 

Inulat ni Abu Hurairah 

Sinabi ng Propeta M' "Pangalagaan ninyo ang mga babae." (Al-Bukhari at Muslim) 

Naiisip mo ba, ang pagtustos sa maybahay ay magbibigay ng pinakamalaking gantimpala? 

Inulat ni Abu Hurairah 4^>: 

Sinabi ng Sugo ni Allah i|f: "Isang dinar na igugol mo sa daan ni Allah, pagpapalaya ng alipin, o 
kawanggawa para sa nangangailangan, o pagsuporta sa pamilya, ang magbubunga ng 
pinakadakilang gantimpala ay ang iginugol mo para sa pamilya mo." (Muslim) 


0 Walang bahay na walang kaguluhan 

Matutunan natin sa Propeta H kung paano niya pangasiwaan ang kaguluhan. Inulat ni Anas : 
"Habang ang Propeta »H ay nasa bahay ng isa sa mga asawa niya, ang isa sa mga asawa niya ay 
nagpadala ng pagkain. Pinalo ng asawa ng Propeta $8, ang kamay ng katulong na naging dahilan 
upang mahulog at nabasag ang pinggan. Pinulot ng Propeta M ang nabasag na pinggan at 
pagkain at nagsabi, "Nagselos ang nanay ninyo." Pinigil niya ang katulong upang dalhin ang 
pinggan na mula sa asawa niya kung saan siya naroon upang ipalit sa pinggang nabasag at 
itinago ang nabasag sa bahay kung saan ito nabasag." (Al-Bukhari) 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 












Pansinin, hindi siya £§f nambulyaw o nanisi sa maybahay niya, sa halip ay nagpakita siya ng 
pagtitimpi at pag-unawa sa selos ng maybahay niya. 

0 Kabilang sa mga karapatan ng maybahay 

• Pagbibigay sa kanya ng bigay-kaya, at ito ay ubligado. Sinabi ni Allah: (Ibigay ninyo sa 
mga babae ang mga bigay-kaya sa kanila bilang isinatungkuling regalo) (Ang Marangal na 
Quran 4: 4) 

• Magbigay ng pagkain niya, damit, gamot at tirahan. Sinabi ni Allah: (Patirahin ninyo sila 
na diniborsiyo kung saan kayo nakatira ayon sa kaya ninyo) (Ang Marangal na Quran 65:6) 

• Ipakita sa kanya ang kabutihan nang may pagmamahal at awa; pakitunguhan nang 
mabuti at huwag pansinin ang mga pagkukulang. Sinabi ni Allah: (Pakitunguhan ninyo 
sila ayon sa makatwiran) (Ang Marangal na Quran 4:19) 

Inulat ni Aishah: "Kahit kailan ay hindi namalo ang Sugo ni Allah ng alipin man o isang 
babae..." (Muslim) 

• Maggugol ng oras sa kanya at makisayang kasama niya 

• Pangalagaan ng lalaki ang hitsura niya at ang pananamit niya; kagaya sa hitsurang nais 
niya sa maybahay niya, ganon din naman ang babae. Sinabi ni Ibn Abbas ■#!■: "Nais kong 
manamit ng mabuti para sa maybahay ko, kagaya sa nais kong makita na ginagawa niya 
para sa akin. 

0 Kabilang sa mga karapatan ng asawang lalaki 

Inulat ni Abu Huriarah : Sinabi ng Propeta 'M- "Kung ang babae ay nagdasal ng limang 

beses; nag-ayuno sa buwan ng Ramadan; pinangalagaan ang kapurihan niya; sinunod ang 

asawa niya. Sasabihin sa kanya: "Pumasok ka sa anumang pinto ng Paraiso na nais mo." (Sahih 

Al-Jaama', ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 

• Pangangalaga sa kapurihan at karangalan 

• Maging masunurin sa asawa sa anumang ipinahihintulot 

• Hindi magpapasok sa bahay nang walang pahintulot niya 

• Hindi lalabas sa bahay nang walang pahintulot niya 

• Pangangalaga sa mga anak, bahay at ari-arian 

• Manamit nang mabuti at kaakit-akit 

• Makitungo nang mabuti sa asawa; huwag pansinin ang pagkukulang; at maging matiisin 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 











V 











(8) Mga Kaasalan ko sa mga anak ko 



Sinabi ni Allah: (O mga sumampalataya, ipagsanggalang ninyo ang mga sarili ninyo at ang mga 
mag-anak ninyo laban sa Apoy na ang panggatong nito ay ang mga tao at ang mga bato) 

(Ang Marangal na Quran 66: 6) 

0 Kaawaan mo ang mga anak mo, upang kaaawaan ka ni Allah 

Inulat ni Abu Hurairah 4|s>: 

Hinahalikan ng Propeta M ang apo niya na si Al-Hasan ibn Ali sa barap 
ni Al-Aqra' ibn Habis. Dahil dito, nagsalita siya: "May sampu akong anak at 
hindi ko hinalikan ang kahit isa sa kanila." Tumingin sa kanya ang Sugo ni 
Allah s|g at nagsabi: "Ang sinumang hindi nakitungo sa kapwa nang may 
awa ay hindi rin pakikitunguhan nang may awa. (Al-Bukhari at Muslim) 

Inulat ni Aishah : 

Dumating sa akin ang isang mahirap na babae na buhat-buhat ang dalawa 
niyang anak na babae. Binigyan ko siya ng tatlong datiles. Binigyan niya ng 
tig-isa ang dalawa niyang anak at kinuha naman ang isa upang isubo, subalit 
hiningi din sa kanya ng dalawa niyang anak. Kaya, hinati niya ang datiles na 
at ibinigay sa dalawa niyang anak. Humanga ako sa ginawa niya at binanggit k 
Allah na nagsabi: "Tunay na tiniyak ni Allah ang Paraiso para sa kanya dahil sa ginawa niya o 
ligtas siya sa Impiyerno." (Muslim) 

Inulat ni Jabir ibn Abdullah 4^>: 

Sinabi ng Sugo ni Allah «H: "Ang sinumang mayroong tatlong anak na babae na binigyan niya ng 
tirahan, sinuportahan at kinaawaan ay tiyak na papasok sa Paraiso. May nagtanong na lalaki, ang 
may dalawang anak na babae o Sugo ni Allah? Sinabi ng Propeta: At dalawa." (Al-Bukhari sa Al-Adab 
Almufrad, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani). 

0 Kabilang sa mga karapatan ng mga anak 

• Pagpili ng matuwid na maybahay; sapagkat ang matuwid na maybahay ay magpapalaki ng 
matutuwid na mga anak 

• Pagpili ng mabuti't nakalulugod na pangalan ng bata 

• Magsilbing mabuting huwaran, marunong magdisiplina at makatarungan sa mga anak 

• Pagpapalaki sa mga anak sa pagmamahal at pagsamba kay Allah at pagsunod sa Propeta^ 

• Pagtuturo sa mga anak ng Marangal na Qur'an 

• Pagsuporta sa edukasyon nila, gastusin, pangangailang espiritwal, pagkain, damit at ang 
pinakamahalaga, paghahanda ng mabuting lugar na kamumulatan nila; kagaya sa 
paaralan, kapit-bahay, kaibigan ... at iba pa. 


T. 


Sinabi ni Ibn Al-Qayem: 

"Kapag nagsimulang 

magsalita ang bata, turuan 
siya na magsabi: walang 
tunay na diyos maliban kay 
Allah at si Muhammad ay 
Sugo Niya; ang unang dapat 
niyang marinig ay ang 
makilala si Allah, na siya ay 
nag-iisa at nasa ibabaw ng 
truno na nakakakita at 
nakaririnig sa kanya na 
kasaman niya saan man siya 
naruruon."Tuhfat Al-Mawdud 
p ' 231 


i 




‘"ito’sa 'Sligo *ni’ 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 













(9) Mga Kaasalan ko sa mga Kapit-bahay (Muslim o Hindi) 


Sinabi ni Allah: (Sumamba kayo kayo Allah at huwag kayong magtambal sa 

Kanya ng anuman. Sa mga magulang ay [mag-ukol ng] pagmamagandang-loob, at sa mga may 

kaugnayang pangkaanak, mga ulila, mga dukha, kapit-bahay na malapit, ..•••••• • • • • 

kapit-bahay na malayo, kasamahan, kinapos sa daan, at mga minay-ari 
ng mga kanang kamay ninyo. Tunay na si Allah ay hindi umiibig 
sa sinumang hambog na mayabang) (Ang Marangal na Quran 4:36) 


Mg autos ng Propeta hinggil sa 
kapit-bahay 


Inulat nina Ibn Umar at Aishah 
(kalugdan nawa sila ni Allah): 
Sinabi ng Sugo ni Allah 0: "Lagi 
akong tinatagubilinan ni Jibreel 
na pakitunguhan nang 
kabutihan ang kapit-bahay 
hanggang sa inisip ko na nais 
niyang maglaan ng pamana 
para sa kanila." (Al-Bukhari and 

{*} Ang kasamaan sa kapit-bahay ay magiging sanhi ng Pagpasok sa Impiyerno'- Muslim ) 

Inulat ni Abu Hurairah 

Tinanong ang Propeta M, 0 Sugo ni Allah! May babae na nagdadasal sa 
gabi, nag-aayuno sa araw at nagkakawanggawa, subalit namiminsala sa 
kapit-bahay niya ng bibig niya. Sinabi ng Sugo ni Allah^, walang kabutihan 
sa kanya. Siya ay kabilang sa mga maninirahan sa Impiyerno. Sinabi nila: 

May isa pang babae na nagdadasal at nagbibigay ng kaunting keso bilang 
abuloy pero hindi namiminsala sa sinuman. Sinabi ng Sugo ni Allah ^f: Siya 
ay kabilang sa mga maninirahan sa Paraiso." 

(Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 


{°> Ang kasamaan sa kapit-bahay ay magiging sanhi ng pagbaba ng Imcin 

Inulat ni Abu Hurairah 

Sinabi ng Propeta "Sumpa man kay Allah, hindi siya sumampalataya! 
Sumpa man kay Allah, hindi siya sumampalataya! Sumpa man kay Allah, 
hindi siya sumampalataya. May nagtanong, Sino po siya o Sugo ni Allah? 
Sinabi niya, siya na hindi ligtas ang kapit-bahay niya sa kasamaan niya." 
(Al-Bukhari and Muslim) 


Ang pangangalaga sa kapit- 
bahay mo ay kaparaanan ng 
Propeta 

Inulat ni Abu Hurairah na ang 
Sugo ni Allah »H ay nagsabi: 

"Ang sinumang sumasampalataya 
kay Allah at kabilang buhay ay 
maging mapagbigay sa kapit- 
bahay niya." (Al-Bukhari at Muslim) 


{*} Kabilang sa mga karapatan ng mga kapit-bahay 


Iwasan ang kasamaan sa kanya: kagaya sa pagtingin sa mga kababaihan 
niya; paglalantad ng lihim niya; pagmamanman sa kanya; panlilibak o 
paninirang-puri sa kanya, paglalagay ng basura sa daan niya; pang- 
iisturbo sa kanya sa pamamagitan ng pag-iingay 
Magtimpi sa kasamaan niya at makitungo nang mabuti at mabuting 
kaasalan 

Magpakita ng kabutihan at pagkamapagbigay; kagaya sa pag -salam; 
pagdalaw sa maysakit; pagtulong sa nangangailangan; pakikiramay sa nalulungkot; pagtuturo 
sa walang alam; at pangangalaga sa bahay niya kapag wala siya. 


Inulat ni Abu Dharr na 
inutos ng Sugo ni Allah M sa 
akin, "0 Abu Dharr! Kapag 
naghahanda ka ng sabaw ay 
dagdagan mo ng tubig at 
magbigay ka sa kapit-bahay 
mo." (Muslim) 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 

























(10) Mga Kaasalan ko sa mga Hindi Muslims 


Sinabi ni Allah: (Hindi kayo sinasaway ni Allah hinggil sa mga hindi f 

kumalaban sa inyo dahil sa relihiyon at hindi nagpalisan sa inyo mula sa ) 

mga tahanan ninyo, na makipagmabutihan kayo sa kanila at ! 

makitungo kayo nang makatarungan sa kanila. Tunay na si Allah 
ay umiibig sa mga nakikitungo nang makatarungan) (Ang Marangal na Quran 60:8) 


0 Iniingatan ng Islam ang karapatan ng mga hindi Muslim na isabuhay ang relihiyon nila 


Sinabi ni Allah: (Walang pamimilit sa relihiyon) (Ang Marangal na Quran 2:256) 


Sinabi ni Allah: (Sabihin mo sa mga binigyan ng kasulatan at mga di-makabasa't makasulat: 
"Nagpasakop ba kayo?" sapagkat kung nagpasakop sila ay napatnubayan nga sila at kung 
tumalikod sila ay tungkulin mo ang pagpapaabot lamang. Si Allah ay Nakakikita sa mga 
lingkod) (Ang Marangal na Quran 3:20) 


{*} Mga patotoo mula sa mga hindi Muslim 


Sinabi ni Will Durant: "Sa panahon ng Umayyad caliphate, ang mga may kasunduan na mga 
Kristiyano, Zoroastriano, Judio at Sabeano ay nagtamasa ng kalayaang hindi natin makikita sa 
mga Kristiyanong bansa. Sila ay malayang maisabuhay ang mga ritwal ng relihiyon nila at ang 
mga simbahan at templo nila ay napapangalagaan. Tinamasa nila ang kalayaan sa mga 
pangrelihiyong batas ng mga eskolar at hukom." 1 


Sinabi ni G. Bernard Shaw: "Laging mataas ang paggalang ko sa relihiyon ni Muhammad dahil sa 
kahangahanga nitong lakas. Ito ang tanging relihiyong nakikita ko na nagtataglay ng kakayahan 
na sumang-ayon sa mga yugto ng pagbabago ng buhay na aangkop sa bawat panahon. Pinag- 
aralan ko ang buhay niya, ang kahangahangang tao, sa opinyon ko na malayong siya ay isang 
anti-kristo, dapat siyang bansagan na tagapagligtas ng sangkatauhan. Naniniwala ako, na kung 
ang taong ito ang maging diktador sa modernong mundo, magtatagumpay siyang lunasan ang 
mga problema nito sa paraan na magdadala ng kailangang kapayapaan at kaligayahan. 
Hinuhulaan ko ang paniniwala ni Muhammad na ito ay katanggap-tanggap sa Europa ng 
kahapon kagaya na ito'y Simula nang katanggap-tanggap sa Europa ngayon." 2 


Durant, Will [The Story Of Civilization, vol. 13. p. 131-132.] 


Shaw, George Bernard [The Genuine Islam, Vol. 1, No. 81936] 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 











Ang isang mananalaysay na Englis na si Sir Thomas Arnold ay nagsabi: "Hindi tayo nakarinig ng 
anumang ulat ng planong pagtatangkang pilitin ang hindi muslim na minorya upang tanggapin 
ang Islam, o anumang organisadong pang-uusig upang bunutin ang Kristiyanong Relihiyon. Kung 
ginawa ng sinuman sa mga caliph ang isa sa mga paraang ito, malalampasan nila ang 
Kristyanismo nang madali kagaya sa pagtapon nina Ferdinand at Isabella sa Islam mula sa Espana 
o sa ginawa ni Louis XIV na ang pagsunod sa Protestantismo ay krimeng may kaparusahan sa 
Pransiya, o sa pagtapon ng mga Judio mula sa Inglatera ng 350 na taon. Noon, ang mga 
simbahan sa silangan ay lubusang hiwalay sa mga bansang kristyano. Wala silang tagasuporta sa 
buong mundo sapagkat itinuturing sila bilang sektang lumabas sa Kristyanismo. Ang pananatili 
nila sa araw na ito ang pinakamalakas na ebidensya na sila ay malaya sa batas ng Islamikong 
pamahalaan." 1 

Ano ang parusa sa pamiminsala sa hindi Muslim? 

Inulat ni Safwan mula sa maraming mga kasamahan ng Sugo ni Allah i|f mula sa ulat ng mga 
tatay nila na mga magkakamag-anak. Sinabi ng Sugo ni Allah i|f: "Mag-ingat, kung sinuman ang 
gagawa ng kasamaan sa isang taong may kasunduan, o bawasan ang karapatan niya, o pilitin 
siyang magtrabaho nang higit sa kakayahan niya, o kukunin sa kanya ang anumang wala siyang 
pahintulot, ako ang mamagitan sa kanya sa Araw ng Paghuhukom." (Abu Dawood, ipinahayag na tama 
ayon kay Al-Albani) 

Inulat ni Abdullah ibn Amr4|&: 

Sinabi ng Propeta «|f: "Sinuman ang pumatay sa Mu'ahad (Hindi Muslim na binigyan ng 
proteksyon ng mga muslim) ay hindi makakaamoy ng amoy ng Paraiso bagaman ang amoy nito 
ay makakarating sa layo na apatnapung taon (na paglalakbay)." (Al-Bukhari) 

0 Kasaysayan ang saksi 

Ipinakita ng Islam ang hindi mapantayang kalayaan sa lahat ng relihiyon. Makikita sa kasaysayan 
na ang Islam ang nangalaga at nagtanggol sa mga minorya laban sa pagkalipol, tiniyak ang mga 
karapatan nila at binigyan sila ng lubusang katiwasayan. Tanungin mo ang mga Judio na 
namuhay na kasama ng mga Muslim sa loob ng 800 taong pamumuno sa Andalusia; tanungin 
mo ang mga kristyano na naninirahan pa sa mga bansang Muslim; bagkus, tanungin mo ang mga 
Judio na nanininrahan ngayon sa mga bansang Muslim kagaya sa Morocco at Yemen sa kabila ng 
kasamaang ginagawa ng Israel sa mga Muslim sa Palestina. 

Ang Propeta H ay may Judio na kapit-bahay, gayundin, siya 3§f at ang mga kasamahan niya ay 
may mga transaksyon sa negosyo; inulat ni Aishah 4^>: Nang namatay ang Sugo ni Allah «|f, ang 
baluti niya ay nakasanla sa isang Judio ng tatlumpung Sa' (salop) ng sebada. (Al-Bukhari at Muslim) 


1 Arnold, Thomas [Invitation To Islam, p. 98-99] 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 







Mula sa ulat ni Abu Ya'la Shaddad ibn Aws 4^>, na sinabi ng Sugo ni Allah i|f: "Tunay na inutos ni 
Allah ang ihsan (kahusayan) sa lahat ng bagay. Kaya, kung papatay ka ay pumatay nang 
mahusay; at kung kakatay ay kumatay nang mahusay. Hasain ninyo ang patalim at huwag 
pahirapan ang hayop na kinakatay." (Muslim) 


Pinahiga ng isang lalaki ang tupa na kakatayin habang naghahasa ng patalim, sinabi ng Propeta 
•If: "Gusto mo bang mamatay ito nang maraming ulit? Hindi ba dapat mong hasain muna ang 
patalim bago ito ipahiga?" (As-Sahih Al-Musnad, ipinahayag na tama ayon kina Al-Wad'ee at Al-Albani) 


Inulat ni Saeed ibn Jubair na nadaanan ni Ibn Umar ang ilang mga kabataang Quraish na 
nagtali ng ibon na kanilang pinapana. Ang bawat pana na sasablay ay magiging pag-aari ng may- 
ari ng ibon. Nang nakita nila si Ibn Umar, sila'y umalis. Pagdaka'y sinabi ni Ibn Umar: Sino ang 
gumawa nito? Sinusumpa ni Allah ang gumagawa nito. Tunay na idinadalangin ng Sugo ni Allah 
M na sumpain ang sinumang gumagawa na tudlaan ang isang buhay. (Muslim) 


"Bcmorciy<“'5th5 

will have niercy p 

SM anM-Tjg|* wl ^| 1 


(11) Mga kaasalan sa hayop 


Ang awa ng Propeta «§f sa mga hayop ay makikita sa pang-araw-araw 
niyang ugali at paggagabay sa mga kasamahan niya. 

Inulat ni Sahl ibn Amr na kilala bilang si Ibn Al-Hanzaliyyah 4#e>: 

Nadaanan ng Sugo ni Allah i|f ang isang kamelyong gutom na gutom, dahil dito, sinabi niya: 
"Matakot kayo kay Allah sa mga hayop na ito. Sinasakyan habang sila ay malakas, kinakatay at 
kinakain ang laman nila habang sila ay malakas." (Abu Dawood, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 
Inulat ni ibn Umar Sinabi ng Propeta "May isang babae na pumasok sa Impiyerno dahil sa 
isang pusa na itinali niya nang hindi binibigyan ng pagkain at hindi pinalaya upang makakain ng 
mga insekto ng lupa." (Al-Bukhari at Muslim) 


0 Ang awa ay makikita maging sa pagkatay ng mga hayop 


0 Huwag mong takutin ang mga hayop 


Inulat ni Abdullah ibn Mas'ud 4t&: 

Nakasama namin ang Sugo ni Allah sa isang paglalakbay. Nang umalis siya upang magbawas, 
nakakita kami ng isang ibon na may dalawang inakay at hinuli namin ang mga inakay nito. 
Dumating ang ibon na inuunat ang mga pakpak nito. Dumating ang Sugo ni Allah M at nagsabi: 
Sino ang nagpalungkot dito dahil sa mga inakay niya? Ibalik ninyo ang mga inakay niya. Nakita 
rin niya ang bahay ng mga langgam na sinunog namin. Nagtanong siya: Sino ang nagsunog nito? 
Sumagot kami: Kami. Sinabi niya: Hindi tama na magparusa ng apoy maliban sa Panginoon ng 
apoy." (Abu Dawood, ipinahayag na tama ayon kay Al-Albani) 


Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 











18 


f 

Pahalang 


■ 






5. Ang kasamahan ng Propeta na nagpatawad sa mag-anak na nag-akusa sa anak niyang babae 
ng pangangalunya ay si.... 

7. Ang dalawang kaasalan ng Propeta M ay ang pagpakatotoo at... 

10. Ang pinakadakila sa lahat ng pagpakatotoo ay maging totoo ... 

11. Ang awa sa mga hayop ay daan tungo sa .... 

13. Ang pangalan ng sumunod sa kasamahan na nagpapasan ng abuloy at pagkain para sa mga 
nangangailangan .... 

15. Ang ipinagkakatiwalang tungkulin ay hindi limitado sa ... 

16. Sinabi ng Propeta it: Ang sinumang sumasampalataya kay Allah at kabilang buhay ay maging 
mapagbigay sa... 

18. Tinuruan ng Propeta M ang mga kasamahan niya na makitungo sa mga kapit-bahay nang 
mabuti hanggang sa inisip namin na maglalaan niya ng bahagi sa .... 

19. Maging masunurin tayo sa mga magulang kahit sila ay .... 



Pababa 

1. Maging maawain sa mga nasa...., Upang Siya, na nasa mga langit ay kaaawaan ka. 

2. Isang babae ay pumasok sa Impiyerno dahil sa itinali niya ang isang .... Na hindi makakain 
hanggang sa namatay. 

3. Sino ang higit na karapatdapat sa mabuti kong pakikitungo? 

4. Para magkamit ng masaganang kabuhayan at mahabang buhay, ay panatilihin ang 
magandang ugnayan sa .... 

6. Pinangalagaan ng Islam ang karapatan ng hindi muslim na maisabuhay ang ... nang malaya. 

8. Ang apilyedo ng manunulat: "Laging mataas ang paggalang ko sa relihiyon ni Muhammad 
dahil sa kahangahanga nitong lakas." 

9. Sa paggugol sa kapwa, ang nagbubunga ng pinakamalaking gantimpala ay ang paggugol sa ... 

12. Ang Propeta M nakipagtransaksyon ng negosyo sa Judio; siya ay namatay na ang kanyang .... 
nakasanla sa isang Judio. 

14. Sa anong labanan ang Propeta ay nanalangain ng: "0 Allah, patawarin Mo po ang bayan ko 
sapagkat hindi nila nababatid." 

17. Ang pag-aasawa ay isang pagbubuklod na batay sa awa, pagmamahalan at... 

^■1 



Ang Islamikong Etika at Kaasalan Para sa mga Baguhan 




















































































































o 


















